Bifröst 

Journal of Social Science 

Volume 3, 2009 


From the editor / Ávarp ritstjóra 

lan Watson 

3-4 

Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á íslandi 

Marprét Sæmundsdóttir 

5-26 

Útvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

Sigrún Björg Sigurðardóttir 

27-44 

íslenskir stjórnendur: 

Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

Guðmundur Kristján Oskarsson 

45-65 

Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 

Eva Heiða Önnudóttir 

67-95 


Hve mikil eru staðkvæmdaráhrif í vísitölu 
neysluverðs á Islandi? 

Kári Joensen 

97-111 

Why do party systems tend to be so stable? 
A review of rationalists’ contributions 

Gissur Olafur Erlingsson 

113 - 123 



BIFROST UNIVERSITY 

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST 



Bifröst Journal of Social Science — Tímarit um félagsvísindi 
Volume 3 — 3. árgangur, 2009 


From the editor — Ávarp ritstjóra 3 

Ian Watson 

Articles — Ritrýndar greinar 

Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á íslandi 5 

Margrét Sæmundsdóttir 

Útvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 27 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, Sigrún Björg Sigurðardóttir 

íslenskir stjórnendur: Einkenni, stjómunaraðferðir og árangur 45 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, Guðmundur Kristján Óskarsson 

Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 67 

Eva Heiða Önnudóttir 

Hve mikil eru staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs á íslandi? 97 

Kári Joensen 

Research notes — Flugur 

Why do party systems tend to have so few players? A review 

of rationalists' contributions 113 

Gissur Ólafur Erlingsson 



Bifröst Journal ofSocial Science 
Volume 3 (2009) 

Published by Bifröst University, Borgames, Iceland. 

Print ISSN: 1670-7788. 

Online ISSN: 1670-7796 (http://bjss.bifrost.is). 

Tímarit um félagsvísindi 

3. árgangur (2009) 

Gefið út af Háskólanum á Bifröst. 

ISSN: 1670-7788. 

Einnig í rafrænu formi á vefslóðinni 
http://bjss.bifrost.is (ISSN 1670-7796). 

Editor / Ritstjóri 

Ian Watson, Bifröst University 

Editorial Board / Ritnefnd 

Jill Purdy, University of Washington 

Juha Ráikká, University of Turku 

Marina Papanastassiou, Copenhagen Business School 

Sigurður Líndal, Bifröst University 

Þórólfur Þórlindsson, University of Iceland 

Cover design / Hönnun kápu 
Hörður Lárusson 

© 2010 Bifröst University / Háskólinn á Bifröst 

This periodical is published under a Creative Commons Attribution license. Lor more 
information, see http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0. You are free to Share — 
that is, to copy, distribute and transmit the work; and to Remix — that is, to adapt the 
work; under the following conditions: 1. Attribution. You must attribute the work, 
including the author, title, joumal title, issue and page numbers (but not in any way 
that suggests that they endorse you or your use of the work). 2. Lor any reuse or 
distribution, you must make clear to others the license terms of this work. 3. Any of 
the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. 

4. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


3 


Editor's Message 

Ian Watson 

This 2009 issue of the Bifröst Journal ofSocial Science contains six articles which have 
all been peer-reviewed and subsequently revised. The biggest change in the journal 
since the 2008 issue is that the current issue includes no working papers. This reflects 
an increased submission rate which allows the journal to focus on the very best work 
received. Sincere thanks to all the reviewers who have worked for the journal over 
the course of the year, as well as to Anna Guðmundsdóttir and Sólveig Einarsdóttir, 
who have helped with proofreading. 

We continue to use Open Journal Systems (OJS) software to manage the journal 
and have joined with other interested parties to promote open access to scholarly 
publications in Iceland. In September 2009 I took part in the Open Access Scholarly 
Publishers Association conference in Lund, Sweden. An article about the journal 
appeared in volume 5 of ScieCom Info, a periodical focusing on open-access scientific 
publishing in the Nordic and Baltic countries. The Icelandic open access community 
is planning another mini-conference in spring 2010. 

We are now printing the journal via a print-on-demand service in Great Britain. 
Single printed copies of the joumal can be ordered on line, and will be produced and 
shipped directly from the printer at a relatively low cost. A link to the order site is on 
the journal website. Of course, copies of all articles continue to be available in PDF 
form at no charge on the same website. 



4 


r 

Avarp ritstjóra 

Ian Watson 

í þessum árgangi af Tímaritinu um félagsvísindi eru sex greinar sem allar hafa verið 
ritrýndar og í í kjölfarið endurskoðaðar. Stærsta breytingin frá síðasta ári er að engar 
vinnugreinar eru birtar í þessum árgangi. Ástæðan er sú að tímaritið hefur fengið 
fleiri greinar sendar inn en áður og getur því valið úr þær bestu. Öllum ritrýnendum 
eru færðar besbi þakkir fyrir vinnu sína á árinu sem og Önnu Guðmundsdóttur og 
Sólveigu Einarsdóttur sem hafa prófarkalesið greinarnar. 

Við notum ennþá Open Journal Systems (OJS) hugbúnaðinn við tímaritið og 
höfum tekið höndum saman með öðrum á íslandi um að stuðla að þróun á opnum 
aðgangi að fræðiritum á íslandi. Ritstjórinn sótti ráðstefnu um opinn aðgang og 
fræðiútgáfu í Lundi í Svíþjóð í september 2009. Grein um Tímaritið birtist í 5. árgangi 
ScieCom Info sem er tímarit um vísindaútgáfu með opnum aðgangi á Nörðurlöndum 
og í Eystrasaltsríkjunum. Áhugamenn um opinn aðgang á íslandi hyggjast halda um 
hann málþing í vor 2010. 

Tímaritið er prentað í Bretlandi en þar er boðið upp það að geta prentað eftir 
þörfum, jafnvel í mjög litlu upplagi. Það er hægt að panta prentað eintak á netinu en 
það verður framleitt og sent frá prentsmiðjunni á hagstæðu verði. Krækja í 
pöntunarvefsíðuna er á vefsíðu tímaritsins. Að sjálfsögðu eru allar greinar einnig 
aðgengilegar í PDF-formi á sömu vefsíðu. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


5 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á íslandi 

Margrét Sæmundsdóttir 

Ágrip: Félög sem hafa stjómarmenn af báðum kynjum eru af mörgum talin skila betri 
arðsemi en þau félög sem hafa einsleitar stjórnir. Konur í vestrænum löndum eiga þó 
ekki nema að meðaltali um 15% sæta í stjórnum fyrirtækja en margar skýringar hafa 
komið fram á þessu misræmi milli kynjanna. I þessari rannsókn er gerð athugun á því 
hvort íslensk fyrirtæki sem hafa bæði kynin í stjóm séu líklegri til þess að skila meiri 
arðsemi en fyrirtæki sem em með einsleitar stjórnir. Enn fremur er leitast við að skýra 
annars vegar hvort að konur sem sitja í stjóm hafi áhrif á stjómarhætti innan fyrir- 
tækis hvað varðar starfsmenn og hins vegar hvort að fleiri konur séu stjómendur 
innan fyrirtækja þar sem konur sitja í stjórn eða öfugt, þ.e. að fyrirtæki sem hafa fleiri 
kvenstjómendur auki hlut kvenna í stjórnum. Gerð var athugun á 101 fyrirtæki í þessu 
samhengi. Niðurstöðumar benda til þess að það sé jákvætt marktækt samband milli 
þess að hafa bæði kynin í stjórn fyrirtækis og arðsemi eigin fjár og veikt en jákvætt 
samband við arðsemi heildareigna. Hins vegar komu engin tengsl fram þegar skoðað 
var hvort seta kvenna í stjómum leiddi til fleiri kvenna í stjómendastöðum og betri 
stjórnarhátta með tilliti til starfsmanna. 

Lykilorð: fjölbreytni; konur; arðsemi; stjórnarhættir; stjórnir; stjórnendur 

Abstract: It is often said that gender diversity on corporate boards is positively related 
to firm performance. Yet women in Western countries hold only about 15 percent of 
board seats, on average. There are many potential explanations for this gender imba- 
lance. This study investigates whether Icelandic companies who have members of 
both genders on their boards are likely to be more profitable than companies whose 
boards lack gender diversity. As well, it attempts to examine whether women who sit 
on boards have an influence on firms' corporate govemance and employee satisfac- 
tion, and whether there is a relationship between the number of women on boards 
and the number of women in top management positions. 101 companies were inves- 
tigated. The results suggest that there is a statistically significant positive relationship 
between having members of both genders on the board of a company and its returns 
on equity, and a weak but positive relationship to companies' returns on assets. On the 
other hand, the data did not support the hypotheses that women's presence on corpo- 
rate boards leads to a greater number of women in management positions or to better 
corporate policies towards employees. 

Keywords: diversity; women; performance; corporate govemance; 
board; top management 



6 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


1 . Inngangur 

í febrúar 2009 gaf OECD út ályktun um áhrif stjórnarhátta fyrirtækja (e. corporate 
govemance) á fjármálakreppuna. í ályktuninni kemur m.a. fram að mistök og veik- 
leiki hafi einkennt stjómarhætti fyrirtækja þar sem ekki hafi verið gætt nægilega vel 
að því að draga úr of mikilli áhættu í fjármálaviðskiptum og óhóflegum þóknunum 
til stjórnarmanna og æðshi stjórnenda fyrirtækja. Þessi ályktun á vel við íslenska við- 
skiptalífið en ofan á það má segja að stjórnarhættir fyrirtækja hér á landi hafi ein- 
kennst af einsleitum stjórnum, miklum krosseignatengslum og fámennum hópi 
valdamanna með persónuleg tengsl sín á milli. 

í endurreisninni á fjármálakerfinu sem nú fer fram hér á landi eins og víða 
annars staðar í heiminum er mikilvægt að nota tækifærið og endurmeta og bæta 
stjómarhætti fyrirtækja. Umræðan um bætta stjórnarhætti er þó ekki ný af nálinni. Á 
síðustu tíu árum hafa komið upp nokkur stór hneyksli og svikamál í rekstri 
fyrirtækja sem hafa ekki einungis skaðað fjárfesta heldur líka samfélagið. Það hefur 
orðið til þess að fleiri fræðimenn hafa komið fram og birt greinar um hvernig megi 
innleiða betri leiðir að góðum stjórnarháttum. Ein af þeim leiðum er að tryggja að 
stjórn sé skipuð fjölbreyttum hópi einstaklinga vegna þess að slík stjórn er alla jafna 
talin gefa betri afkomu þegar til lengri tíma er litið. Skilgreina má fjölbreytni annars 
vegar út frá því hverjir mynda stjórnina s.s að bæði kynin taki virkan þátt í stjórn 
fyrirtækis, einstaklingar sem sitja í stjórn hafi ólíkan menningarlegan uppruna, 
reynslu og/eða menntun og þekkingu. Hins vegar má skilgreina fjölbreytni út frá 
tilgangi hennar og áhrifum, þ.e. hverju hún eigi að skila fyrirtækinu. í þessari grein 
er eingöngu fjallað um kynin í merkingunni fjölbreytni og áhrif sem þau kunna að 
hafa á stjóm fyrirtækja. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á stjórnunarstíl eða hegðun kynjanna í 
forystuhlutverki innan fyrirtækja. Flestar þeirra benda til þess að kynin hegði sér á 
keimlíkan hátt en þó megi greina mun á milli kynjanna þegar kemur að ákvarðana- 
töku. Konur virðast vera líklegri en karlar til að hika þegar kemur að stórum 
ákvörðunum, þ.e. þær eru gjamari á að vilja spyrja fleiri spurninga og greina málin 
niður í smæstu einingar áður en ákvörðun er tekin. Með öðrum orðum er hér átt við 
að konur séu áhættumeðvitaðri en karlmenn. Að sama skapi hefur talsvert verið 
skrifað um að aukinn hlutur kvenna í stjórnum muni sjálfkrafa leiða til aukinnar 
þátttöku kvenna í stjórnendastöðum eða að aukinn fjöldi kvenna í stjórnendastöðum 
muni auka framgang kvenna í stjórn fyrirtækja. Gögn frá m.a. Bandaríkjunum, Bret- 
landi og Kanada 1 hafa þó ekki greint þetta samband heldur sýnt þvert á móti, að 
þrátt fyrir að konum hafi fjölgað í æðstu forystuhlutverkum á síðustu áratugum 
hefur fjölgun þeirra verið mun hægari en hjá karlmönnum. Þykir það einkum skjóta 
skökku við þar sem konur eru helmingur alls vinnuafls á Vesturlöndum og fleiri 
konur hafa lokið háskólagráðu en karlmenn í mörgum þessara landa, þ.m.t. á íslandi. 


1 Anastasopoulos, Brown og Brown, 2002. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


7 


Á síðustu árum hafa síðan birst rannsóknir á tengslum arðsemi og kynjahlutfalla í 
stjórnum fyrirtækja og sýna margar þeirra að fyrirtæki sem hafa bæði kynin í stjóm 
skili betri arðsemi en þau fyrirtæki sem hafa einsleitar stjórnir. Það eru hins vegar 
líka til rannsóknir sem gefa enga vísbendingu um tengsl milli þessara þátta en nánast 
engar þeirra, svo vitað sé, finna neikvæð tengsl. 

Megintilgangur þessarar rannsóknar er að reyna að greina hvort stjómir þar 
sem konur eiga sæti , hafi áhrif á stjórnarhætti og arðsemi fyrirtækja. Þar sem flestir 
eru sammála um að stjórn skipti máli er eðlilegt að spyrja sig að því hvað það er sem 
þarf að skoða í sambandi við hana. Ef það skiptir til dæmis máli að konur séu í stjórn, 
ekki eingöngu fyrir það að þær eru konur, heldur vegna þess að þær hafa áhrif er 
mikilvægt fyrir hluthafa í þessu samhengi að tryggja aðkomu þeirra. 

Rannsóknin var unnin af viðskiptaráðuneytinu með styrk frá Rannsóknasetri 
vinnuréttar og jafnréttis við Háskólann á Bifröst. Hugmyndin að þessari rannsókn 
kviknaði þegar Rannsóknasetrið var að undirbúa ráðstefnu um nýtingu mannauðs í 
stjómun fyrirtækja sem lokaáfanga verkefnisins um jafnréttiskennitöluna í samstarfi 
við viðskiptaráðuneytið og aðra aðila. 2 Notaðar eru fyrirmyndir frá erlendum rann- 
sóknum við vinnslu gagna. 3 Greinin skiptist að öðru leyti upp með eftirfarandi hætti: 
Eftir inngangi er í öðmm hlutanum fjallað um kenningar um stjórnarhætti í tengslum 
við fjölbreytni í stjórn fyrirtækja. í þriðja hlutanum er sagt frá stöðu kynja í stjórnum 
fyrirtækja og í fjórða hlutanum er gerð grein fyrir fyrrnefndri rannsókn um áhrif 
kvenna á stjórnarhætti og arðsemi fyrirtækja. Að lokum eru dregnar saman 
niðurstöður. 

Vert er að geta þess að rannsóknin var unnin fyrir hrun fjármálakerfisins sem 
átti sér stað hér á landi í byrjun október 2008. Landslagið er því að breytast gagnvart 
stjórnum m.a. með tilliti til eignarhalds ríkisins á þremur bönkum, hugsanlegrar 
samþjöppunar fyrirtækja og fjölgunar gjaldþrota. 

2. Stjórnir og stjórnendur 

í stærri fyrirtækjum er mjög kostnaðarsamt og nánast ómögulegt að tryggja beina 
aðkomu hluthafa að öllum ákvörðunum um rekstur fyrirtækis. Það leiðir til þess að 
hluthafar sem eru jafnframt eigendur verða að stofna félag og framselja ákvarðana- 
valdið til nokkurra valinna eða kosinna einstaklinga. Þessir einstaklingar mynda 
stjóm og fela síðan æðstu stjómendum í fyrirtækinu að annast daglegan rekstur. 4 
Stjómin er því tengiliður milli stjórnenda og eigenda og gegnir lykilhlutverki í að 


2 Auk viðskiptaráðuneytisins voru iðnaðarráðuneytið, Samtök atvinnulífsins, Félag kvenna í 
atvinnurekstri, Jafnréttisráð og Jafnréttisstofa aðilar að samstarfinu. Geta má þess að ráðstefnan var 
haldin í september 2008. 

3 Rannsóknin byggist m.a. á rannsóknum Jurkus, Park og Woodard, 2008; Smith, Smith og Vemer, 
2005; Randoy, Thomsen og Oxelheim, 2006; Catalyst, 2007; Carter, Simkins og Sampson, 2002; Rose, 
2005. 

4 Birgir Már Ragnarsson, 2004. 



8 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


taka ákvarðanir um framtíð fyrirtækisins. Þetta framsal veldur hins vegar oft 
togstreitu milli stjórnar og/eða stjórnenda annars vegar og eigenda hins vegar sem 
almennt er nefnt umboðsvandi (e. agency problem). Þessi vandi gehir komið til 
vegna ólíkra hagsmuna á milli þessara aðila. Það leiðir gjarnan til óhagræðis og 
kostnaðar sem er kallaður umboðskostnaður (e. agency cost). Kostnaður getur fallið 
til vegna þess að stjórnin lætur sína persónulegu hagsmuni ráða á kostnað hluthaf- 
anna t.d. með því að taka of mikla áhættu í fjárfestingu í samvinnu við æðstu stjóm- 
endur eða án þeirra. Á sama hátt getur kostnaður fallið til vegna þess að stjórnin 
veitir stjórnendum ekki nægjanlegt eftirlit og aðhald í rekstri eins og hvað varðar 
laun sem stjórnendur skammta sjálfum sér og/eða vegna annarra rekstrarútgjalda 
sem leiða ekki endilega til verðmætis fyrir hluthafana þegar litið er til lengri tíma. 

Það ætti því að skipta hluthafa miklu máli hverjir eru valdir til þess að stjórna fyrir- 
tækinu annars vegar og að fyrirtækið búi yfir góðum stjórnarháttum hins vegar svo 
tryggja megi að verið sé að hámarka hag þeirra. 

í rannsóknum Carter, Simkins og Simpson (2003) og Francoeur, Labelle og 
Sinclair-Desgagné (2007) er bent á það sjónarmið að styrkja megi stjórnarhætti fyrir- 
tækis og draga um leið úr umboðsvandanum og kostnaðinum með því að jafna hlut 
kvenna og karla í stjómum fyrirtækja. Nokkur dæmi eru nefnd þessu til stuðnings. í 
fyrsta lagi hafa kynin ólíka sýn og þekkingu á neytendum sem skiptir máli í flóknu 
viðskiptaumhverfi. Fleiri hugmyndir og upplýsingar eru því líklegri til að spretta 
upp en hjá einsleitum stjórnum. í öðru lagi er talið að þegar bæði kynin eru í stjórn 
auki það á sjálfstæði stjórnarmanna, 5 þ.e.a.s. þeir séu líklegri til þess að spyrja fleiri 
spuminga og eiga í skoðanaskiptum. Allar ákvarðanir eru því betur ígrundaðar sem 
styrkir samkeppnishæfni fyrirtækja þegar til lengri tíma er litið. í þriðja lagi má nefna 
að fyrirtæki sem halda úti virkri stefnu um jafna stöðu kynja em talin líklegri til þess 
að bæta viðhorf og ímynd sína út á við gagnvart neytendum og fjárfestum. Að lokum 
eiga fyrirtæki sem hafa tileinkað sér slíka ímynd auðveldara með að laða til sín hæf- 
ari starfsmenn af báðum kynjum. 6 Rökin sem eru gjarnan notuð gegn ofangreindum 
sjónarmiðum, s.s. í rannsókn Hambrick, Cho og Chen (1996), eru þauað einmitt 
vegna þess að kynin eru ólík eigi þau til að skapa vanda og ágreining í fyrirtækjum. 
Ekki er þó verið að efast um að bæði kynin geti skapað nýjar hugmyndir heldur er 
vandinn sá að það gengur hægt að taka ákvarðanir vegna óskilvirkrar teymisvinnu 
sem bitnar á fyrirtækjum, sérstaklega meðal þeirra sem keppa á mjög hröðum sam- 
keppnismarkaði. Þannig er litið á, að þó að ávinningur sé af nákvæmari greiningum 
þegar litið er til lengri tíma er það ekki talið bæta upp þann neikvæða kostnað og 
skaða sem fylgir töfinni fyrir ákvörðuninni. Önnur sjónarmið sem hafa verið notuð til 
þess að styðja við aukinn hlut kvenna í stjóm fyrirtækja tengist hagsmunakenning- 
unni (e. stakeholder theory) sem gerir ráð fyrir því að það sé bæði táknrænt og 
markmið í sjálfu sér að skipa konu í stjórn jafnvel þótt ekkert samband finnist á milli 


5 Sjá einnig rannsóknir Mace, 1971 og Dewatripoint, Jewitt og Tirole, 1999. 

6 European Commission, 2003. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


9 


kyns og arðsemi fyrirtækisins. Eina sem þarf að gera í þessu samhengi er að hags- 
munaaðilar sem geta verið t.d. stjómmálamenn, samtök, stjórnendur eða starfsmenn 
þrýsti á fyrirtækin að fjölga konum vegna þess að þeir meta þátttöku kvenna og 
kvenlæg gildi innan fyrirtækja. 7 

3. Staða kynja í stjórnum fyrirtækja 

Á undanförum árum hefur konum fjölgað í stjórnum fyrirtækja bæði hérlendis og 
erlendis. Fjölgun kvenna innan stjórna hefur þó verið mjög hæg og eru karlmenn enn 
í miklum meirihluta í flestum löndum heims. Sem dæmi má nefna að konur voru að 
meðaltali í kringum 15% af heildarfjölda stjómarmanna meðal stærshi félaga á Vest- 
urlöndum á árinu 2007. 8 Samkvæmt upplýsingum frá Jafnréttiskennitölunni fyrir árið 
2007, skipuðu konur 8% af stjórnarsætum sem er fækkun frá því á árinu 2005 en þá 
skipuðu konur um 12% stjórnarsæta. 9 Hagstofa íslands tekur saman fjölda kvenna og 
karla í stjórnum og æðshi stjórnendastöðum í öllum hlutafélögum. Á árinu 2007 voru 
22% kvenna í stjórn og 19% í æðstu stjórnunarstöðum. 10 Bandaríkin og Kanada eru að 
jafnaði talin hafa náð bestum árangri hvað varðar fjölgun kvenna í stjómum í skráð- 
um félögum. ísland hefur þó mælst í efri mörkum á Vesturlöndum en í neðri mörk- 
um í samanburði við hin Norðurlöndin. Noregur trónir á toppnum en geta má þess 
að þar í landi er stór eignarhluti í mörgum stærstu fyrirtækjum í eigu ríkisins. Eins 
var lögfest í byrjun árs 2008 ákvæði í norskum lögum um kynjakvóta í stjórn fyrir- 
tækja þar sem kveðið er á um að konur skuli að minnsta kosti vera 40% af stjórnar- 
mönnum í hlutafélögum sem skráð eru þar í landi. 

Með hliðsjón af því að konur eru helmingur vinnuafls á Vesturlöndum og fleiri 
konur eru með háskólagráðu en karlmenn í mörgum þessara landa, þar á meðal á ís- 
landi, er eðlilegt að spyrja hvað valdi því að konur eru ekki jafnmargar og karlmenn í 
stjórnum fyrirtækja og í æðstu stjómendastöðum. Erfitt er að henda reiður á því en 
margar skýringar hafa komið fram á síðushi árum. Ein þeirra er að konur reki sig 
enn á hið svokallaða glerþak (e. glass ceiling). Með glerþaki er átt við ósýnilegan múr 
eða hindranir sem varna því að hæfir einstaklingar nái að þróast innan skipulags- 
heildar sinnar. Slíkar ósýnilegar hindranir eru sagðar vera til staðar fyrir konur í 
mörgum fyrirtækjum og koma í veg fyrir að þær nái eins langt og þær gjarnan 
vildu. 11 Önnur þekkt skýring sem hefur verið nefnd er að konur hafi takmarkað að- 
gengi að tengslanetum vegna skorts á sýnileika og trausti. Þegar leitað er að aðilum 
til að taka sæti í stjórnum hafa leitarskilyrðin oftar en ekki verið þröng og ólíklegra 


7 Fields og Keys, 2003, bls. 12. 

8 Sjá Sealy, Obe og Singh, 2008 og Catalyst, 2008. Hafa verður í huga að samanburður milli landa 
gefur ekki alltaf rétta mynd þar sem aðferðafræðin á bak við söfnun gagna er mismunandi s.s. hvað 
varðar stærð fyrirtækja, aldur þeirra o.s.frv. 

9 Jafnréttiskennitalan, 2008. 

10 Hagstofa íslands, 2008. 

11 Milkovich og Boudreau, 1997. 



10 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


að konur en karlar falli að þeim skilyrðum sem hefð er fyrir að setja . 12 Margir, m.a. 
Catalyst (alþjóðleg rannsóknarstofnun í kvennafræðum), hafa bent á að lausnin til 
þess að auka sýnileika kvenna og brjóta glerþakið sé að innleiða mentorkerfi fyrir 
stjómendur. Markmiðið með slíku kerfi er að þjálfa stjórnendur til þess að ná betri 
árangri við stjórnun og kynna þá út á við svo þeir eigi meiri möguleika á að komast í 
stjómir fyrirtækja. Að auki hafa fyrirtæki verið hvött til þess að stytta m.a. vinnutíma 
og koma þannig til móts við fjölskylduskuldbindingar stjómenda. Þá eru ýmsir á 
þeirri skoðun að ef fjölga á konum í stjómum þurfi þær að fara fyrir meira fé vegna 
þess að stjórnunarsætunum er skipt á milli þeirra einstaklinga sem fara með stærstu 
eignarhluti í félögum . 13 Þessi sýn kann að breytast á næstu árum ef vilji er fyrir hendi 
að bæta leikreglur um eignarhald fyrirtækja og stjórnarhætti þeirra. 

4. Rannsókn um áhrif kvenna í stjórnum fyrirtækja 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða samband kvenna í stjórn og ákveðinna 
þátta í stjórnarháttum innan fyrirtækja annars vegar og tengsl kvenna við arðsemi 
fyrirtækja hins vegar. 

í fyrsta lagi var lögð könnun fyrir æðshi stjórnendur af báðum kynjum í ís- 
lenskum fyrirtækjum. Markmiðið með könnuninni var að fá svör við því hvort 
munur væri á hegðun þeirra í starfi og hvort þau upplifðu stjórnarhætti innan fyrir- 
tækisins er lytu að starfi þeirra, á sama hátt eða ekki . 14 Hér á eftir verður rætt um 
jákvæða stjórnarhætti þegar hvorugt kynið upplifir m.a. hindranir (glerþak) eða 
ójafnrétti í stjómarháttum en neikvæða ef annað kynið eða bæði upplifa það. Hluti 
svaranna úr könnuninni var síðan notaður til að meta hvort konur í stjóm hafi já- 
kvæð áhrif á stjórnarhætti fyrirtækis. í öðru lagi var gerð athugun á því hvort þau 
fyrirtæki sem hafa jafnara kynjahlutfall í stjórnum séu líklegri til þess að hafa fleiri 
konur í æðstu stjórnendastöðum. í þriðja lagi var gerð athugun á því hvort að fyrir- 
tæki þar sem kynjahlutfallið er jafnara séu líklegri til þess að vera arðsamari en þau 
fyrirtæki sem eru með einsleitar stjómir. 

Eins og kom fram í inngangi hafa birst erlendar rannsóknir á þessu sviði en þó 
er ekki vitað um aðra rannsókn en þessa sem nær yfir öll stærstu fyrirtæki á lands- 
vísu, upplýsingar um stjórnarhætti sem snúa að starfi stjórnenda og stjórnendastíl 
stjómenda. Rannsóknin hefur þó sína annmarka. í fyrsta lagi var ekki unnt að safna 
saman aftur í tímann upplýsingum um fjölda stjórnenda og aðra mikilvæga þætti um 

12 Sjá umfjöllun í skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins (Þóranna Jónsdóttir, 2005). 

13 Sjá umfjöllun í skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins (Þóranna Jónsdóttir, 2005). 

14 Hér er notast við skilgreiningu sem finna má í skýrslu Birgis Más Ragnarsonar (2004) en þar segir: 
Stjómunarhættir em „Stefnumiðin sem stjómun fyrirtækis er miðuð við, svo og helstu grunnreglur 
og rammar sem ákvarða samspil stjómunareininga fyrirtækisins, eigendurnir svo og aðrir aðilar, 
sem verða fyrir beinum áhrifum af fjármálalegum og rekstrarlegum ráðstöfunum fyrirtækisins (í 
þessu samhengi vísað til þeirra sameiginlega sem aðila er hagsmuna eiga að gæta í fyrirtækinu). 
Hagsmunaaðilarnir em starfsfólk, lánardrottnar, heildsalar, viðskiptavinir og viðkomandi bæjar- 
eða sveitarfélag, o.fl." 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


11 


stjómarhætti innan fyrirtækja. í öðru lagi var ekki hægt að fá upplýsingar hvorki í 
nútíð né fortíð um t.d. menntun, reynslu o.fl. hjá einstaklingum sem sitja í stjórnum 
valinna fyrirtækja en slíkar upplýsingar geta verið mikilvægar við mat á arðsemi. Til 
þess að fá sem bestar niðurstöður og með tilliti til þessara annmarka var ákveðið að 
hanna tvö gagnasöfn: Annars vegar þar sem skoðuð em gögn yfir eitt ár, þ.e. um 
stjómir, stjórnarhætti og stjómendur (gagnasafn 1) og hins vegar gögn sem taka yfir 
tímabilið 2003 til 2006 til að greina arðsemi fyrirtækja (gagnasafn 2). Flestar rann- 
sóknir sem hafa verið gerðar á arðsemi fyrirtækja ná aðeins yfir eitt ár og hafa þær 
verið gagnrýndar fyrir það, m.a. vegna þess að eðlilegt er að gera ráð fyrir töfum frá 
því að ákvörðun er tekin og þar til hún skilar sér inn í efnahagsreikning. 

4.1. Viðhorfskönnun meðal stjórnenda 

Könnun var send út til 617 æðstu stjórnenda í 119 fyrirtækjum sem eru með inn- 
lenda framleiðslu og/eða selja vöru sína á erlendum mörkuðum. Fyrirtækin voru val- 
in af lista Frjálsrar verslunar 2006 yfir 300 stærstu fyrirtæki á íslandi. Gagnaöflun fór 
fram í gegnum tölvupóst á tímabilinu frá maí til júní 2008. í heild tóku 269 stjómend- 
ur þátt í könnuninni eða 44%. í ljós kom við gagnavinnslu að fjarlægja þurfti 36 þátt- 
takendur til að gæta samræmis milli gagnasafnanna eins og fjallað verður nánar um í 
lið 4.2. 15 Alls voru því notuð 101 fyrirtæki og svörun frá 236 þátttakendum eða 40% af 
heildarúrtaki. Þar af voru 74 konur sem jafngildir 32% af öllum þátttakendum. Hafa 
þarf í huga að skipurit geta verið ólík eftir fyrirtækjum, þ.e.a.s. hvemig æðstu stjórn- 
endur eru skilgreindir. í stærri fyrirtækjum er algengt að margir starfi sem fram- 
kvæmdastjórar og einn forstjóri en í minni fyrirtækjum er oftast einn framkvæmda- 
stjóri eða forstjóri og næst á eftir honum t.d. sviðsstjórar eða deildarstjórar. í rann- 
sókninni var ákveðið að skilgreina æðstu stjómendur í samræmi við þessa skiptingu 
hjá stærri og smærri fyrirtækjum enda ætti ábyrgðin að vera sú sama gagnvart fyrir- 
tækinu. Þá þarf að hafa í huga að ekki er vitað um bakgrunn þeirra sem svöruðu ekki 
könnuninni en það er alltaf hætta á að þeir séu ólíkir þeim sem svara könnunum. 

Meðalaldur stjórnenda var 42 ár sem er í takt við mælingar Hagstofu íslands á 
aldri framkvæmdastjóra. Eins var lítill munur á aldri eftir kyni. Konur höfðu almennt 
skemmri starfsaldur sem stjórnendur en karlmenn í fyrirtækinu eða að meðaltali um 
5 ár á móti 7 árum hjá karlmönnum. í tæknifyrirtækjum, fjármálaþjónustu og annarri 
starfsemi 16 var hlutfall kvenna um 25-35% en í frumvinnslu um 8%. í gögnum frá 
Hagstofunni eru konur í fjármálaþjónustu svo dæmi sé tekið um 10% sem er talsvert 
lægra en þessi athugun sýnir. Gera má því ráð fyrir að hlutfallslega fleiri konur en 
karlar sem starfa í fjármálageiranum hafi svarað könnuninni. í athugunum á stjóm- 
endum og starfsemi í dönsku og bandarísku samfélagi kom í ljós að mjög fáir kven- 


15 Þeir einstaklingar sem voru fjarlægðir úr gagnasafninu svöruðu ekki könnuninni samkvæmt beiðni 
eða voru ekki þeir stjórnendur sem leitað var eftir. 

16 „Onnur starfsemi" samanstendur af matvæla,- bygginga,- og fataframleiðslustarfsemi. 



12 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda 


Þátttakendur 

Fjöldi 

236 

Konur 
76 (32%) 

Karlar 
160 (68%) 

Aldur 

39 ára og yngri 

99 

51% 

39% 

40-49 ára 

99 

44% 

41% 

50 ára og eldri 

38 

5% 

20% 

Samtals 

236 

100% 

100% 

Meðalaldur 

42 ár (std. 8) 

40 ár 

44 ár 

Menntun 

Ekki háskólagráða 

24 

8% 

10% 

Háskólagráða 

212 

92% 

90% 

Samtals 

236 

100% 

100% 

Starfsaldur 

1-4 ár 

103 

57% 

40% 

5-9 ár 

72 

32% 

30% 

10 ár eða lengur 

61 

11% 

30,00% 

Samtals 

236 

100% 

100% 

Meðalstarfsaldur 

8 ár (std. 7) 

5 ár 

7 ár 

Starfsemi 

Frumvinnsla 

36 

8% 

18% 

F j ár málaþjónusta 

70 

29% 

30% 

T æknif yrir tæki 

69 

29% 

29% 

Annað 

61 

34% 

23% 

Samtals 

236 

100% 

100% 

Stjórnunarreynsla 

Já 

119 

54% 

49% 

Nei 

117 

46% 

51% 

Samtals 

236 

100% 

100% 

Situr í stjórn fyrirtækis 

Já 

122 

39% 

60% 

Nei 

114 

61% 

40% 

Samtals 

236 

100% 

100% 


Taflan sýnir fjölda þátttakenda og bakgrunn þeirra eftir kyni í pró- 
sentum, flokkuð eftir aldri þeirra, menntun, starfsaldri, starfsemi, 
stjórnunarreynslu og hvort þau sætu í stjórn fyrirtækis (ekki þó 
endilega í fyrirtækinu sem þau starfa hjá). 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


13 


stjómendur störfuðu í frumiðnaði eða innan við 5%. 17 Ef frumiðnaðurinn í gögn- 
unum er eingöngu skoðaður þá störfuðu 15% þátttakenda þar og þar af voru konur 
um 30%. Hugsanlegt er að það sama eigi við hér og að ofan að fleiri konur svöruðu 
könnuninni eða þá, að fleiri konur eru í stjórnendastöðum í frumvinnslu hér á landi í 
samanburði við þessi tvö lönd. Mun algengara var að karlkyns stjómendur sæhi í 
stjórn fyrirtækja en kvenkyns stjórnendur eða 60% karlmanna á móti 39% kvenna. 

Þar af sögðust 42% karlmannanna vera stjórnarformenn í a.m.k. einu félagi en 19% 
kvenna sögðu það sama. Þá reyndist ekki vera munur á kynjunum eftir því hvernig 
þau voru ráðin til starfa sem stjómendur. Meirihlutinn sagðist ekki hafa verið ráðinn 
vegna beinna tengsla við fyrirtækið. Um 68% karlkyns stjórnenda sögðust hafa unnið 
sig upp í starfi eða það hafi verið bent á þá og rúmlega 74% kvenkyns stjórnenda 
sögðu það sama. Fáir stjómendur af báðum kynjum sögðust hafa verið ráðnir gegn- 
um ráðningastofu, sjá viðauka 1. Að lokum má nefna að 54% kvenna sögðust hafa 
unnið sem stjórnendur áður en þær réðu sig í núverandi stjómendastarf og 49% karla 
sögðu það sama. 

í könnuninni voru þátttakendur líka spurðir út í ýmsa þætti er varða stjómun- 
arstíl þeirra og viðhorf til stjórnarhátta fyrirtækisins. Markmiðið með spurningunum 
var að athuga hvort kynin hegðuðu sér á ólíkan hátt og hvort að bæði kynin upplifðu 
jöfn tækifæri innan fyrirtækisins. Hér er að finna helstu niðurstöðurnar: 

— Fleiri kvenstjórnendur sögðust síður deila verkefnum til undirmanna en karl- 
stjómendur eða 62% á móti 39% karla. 

— Fangflestir af báðum kynjum fengu mikið út úr því að hrósa starfsmönnum og 
aðstoða þá í starfi. 

— 36% kvenna sögðust vilja ná lengra í starfi en 21% karlar. 

— Hlutfallslega fleiri konur eða 42% á móti 23% karla sögðust standa frammi fyrir 
hindrunum í starfi. 

— Meirihluti allra svarenda var ánægður með jafnréttisstefnu fyrirtækisins en af 
þeim sem svöruðu því neitandi voru fleiri konur eða 29% á móti 5% karla. 

— Meirihlutinn taldi sig eiga auðvelt með að mynda tengsl við aðra stjórnendur eða 
57% kvenna og um 68% karla. 

— 35% kvenstjórnenda sögðust hafa meira fram að færa en fyrirtækið nýtti sér og 
26% karlstjórnenda svöruðu því sama. 

— Meirihluti svarenda, bæði konur og karlar, svöruðu því að þau vildu ekki innleiða 
kynjakvóta í stjórnir fyrirtækja; 69% kvenna svöruðu spumingunni neitandi og 97% 
karlar. Geta má þess að nú liggur fyrir frumvarp til laga þar sem hlutafélög skulu 
gæta að kynjahlutföllum í stjórnum. Ef frumvarpið verður samþykkt óbreytt verður 
fróðlegt að fylgjast með hvernig þróunin verður í stjórnskipun og áhrif hennar á 
stjómarhætti fyrirtækja í framtíðinni. 


17 Smith, Smith og Vemer, 2005; Jurkis, Park og Woodard, 2005. 



14 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


4.2. Tengsl milli kyns og stjórnunarstíls 

Marktækur munur var á stjórnunarstíl kynjanna við einstakar spurningar í könnun- 
inni. Vísbending er um að konur deili síður verkefnum til starfsmanna sinna og velji 
frekar að vinna sem mest sjálfar. Ekki var þó munur á kynjunum hvað varðar um- 
hyggjusemi við starfsmenn sína - kvarði mældur út frá hrósi, aðstoð og hvatningu. 
Hins vegar komu fram marktæk tengsl milli kyns og hindrunar í starfi - kvarði 
mældur út frá vinnutíma, fjölskyldustefnu, starfsframa og því að koma sér á fram- 
færi. Enginn marktækur munur var á kynjunum varðandi það hvort þau ættu auð- 
velt eða erfitt með að mynda tengsl við aðra stjórnendur. Eins var ekki munur á kynj- 
unum þegar þau voru spurð út í það hvort þeim þætti erfitt að vera í samkeppni við 
aðra stjórnendur innan fyrirtækisins. Þá var ekki heldur munur á kynjunum varðandi 
áhættusækni - kvarði sem var mældur út frá nokkrum þáttum um ákvarðanatöku, 
sjá nánar í viðhengi 2. 

Ofangreindar niðurstöður eru sambærilegar við erlendar rannsóknir, sérstak- 
lega hvað varðar að deila verkefnum og þær hindranir sem konur upplifa. í rannsókn 
Catalyst um menningarmun á kynjunum við stjórnun og skynjun þeirra 18 kom fram 
að bæði kynin töldu að konur úthlutuðu síður verkefnum en karlmenn. Þessi þáttur 
er samt sem áður einn af mikilvægustu þáttum til að ná árangri að þeirra mati. í 
sömu rannsókn kom fram að karlmenn skynjuðu konur sem mun umhyggjusamari 
en karla gagnvart undirmönnum sínum. í þessari athugun kom hins vegar fram að 
karlmenn eru jafn líklegir og konur til að sýna umhyggju í starfi. 

Mikið hefur verið fjallað um að karlmenn hafi verið áhættusæknari en konur í 
starfi sem hafi ekki gefið góða raun þegar horft er til þess vanda sem við stöndum 
frammi fyrir í dag. Það er hugsanlegt að það sé rétt nálgun en geta má þess að 
könnunin var lögð fyrir stjórnendur eftir að fjármálakreppan var byrjuð að gera vart 
við sig og viðtöl voru að birtast í fjölmiðlum um þennan þátt í sambandi við karl- 
stjómendur. Af þessari ástæðu má vel vera að karlmenn hafi verið meðvitaðri um 
stöðu sína og svarað samkvæmt því eða það sé einfaldlega ekki rétt að heimfæra, 
almennt, á alla karlmenn að þeir séu áhættusæknari en konur þótt hægt sé að benda 
á einstaka aðila. Þá er eins mögulegt að spurningarnar hafi ekki uppfyllt nægilega vel 
mat á áhættusækni. 

4.3. Konur og stjórnarhættir 

Margir hafa haldið uppi þeirri skoðun að til þess að fjölga konum í stjórn þurfi að 
byrja á því að fjölga þeim í æðstu stjórnendastöðum. Að sama skapi hefur sri skoðun 
komið fram að fjölgun kvenna í stjómum geti hvatt til framgangs kvenna í stjórn- 
endastöðum innan fyrirtækja m.a. vegna þess að þær leggja sitt af mörkum til að gera 
starfsumhverfið vænlegra fyrir konur til að ná árangri. 


18 Catalyst, 2006. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


15 


í þessu samhengi var ákveðið að gera athugun á því hvort að fyrirtæki með 
fleiri konur í stjóm séu líklegri til þess að vera með fleiri kvenstjórnendur og jákvæð- 
ari stjómarhætti, sbr. skilgreiningu í upphafi þessa kafla. Notuð eru sömu fyrirtæki 
og í könnuninni, sbr. lið 4.1. Upplýsingar um fyrirtækin, s.s. aldur þeirra, fjöldi starfs- 
manna, fjöldi stjórnenda og stjómarmenn eftir kyni voru fengnar hjá RSK, Creditinfo, 
af heimasíðum fyrirtækja og svörum stjómenda úr könnuninni. Til þess að mæla 
fjölda kvenstjómenda var búin til breyta sem er kölluð kvenstjórnandi. Hún inniheld- 
ur hlutfall kvenna í stjórnendastöðum og tekur gildið núll fyrir enga konu í stjórn- 
endahópi og einn fyrir fullkomið jafnvægi milli kynja eða sem nemur svokallaðri 40- 
60 reglu. 19 Það sama var gert fyrir fjölda kvenna í stjórn fyrirtækja og kallast sú breyta 
fjölbreytni. Þar sem mun fleiri karlmenn voru í stjórn fyrirtækja var ákveðið að búa til 
gervibreytu sem skipt er út fyrir breytuna fjölbreytni til að meta hvort einhver 
skekkja sé í matinu og eins hvort ein kona skipti máli eða hvort fleiri konur þurfi að 
vera í stjórn til þess að hafa áhrif. Þessi breyta er kölluð kona og tekur gildið 1 ef kona 
er í stjórn fyrirtækis en núll ef engin kona er í stjórn. Aldur stjórnenda var metinn þar 
sem hugsanlegt er að fleiri konur séu stjórnendur þar sem meðalaldurinn er lægri 
eða hærri og að sama skapi er hugsanlegt að stjórnarhættir séu frábrugðnir eftir 
aldursamsetningu stjómenda. Aldur fyrirtækis er líka metinn þar sem hann getur 
sagt til um hvort starfsumhverfi stjórnenda sé einsleitt eða fjölbreytt. Hugsanlegt er 
að fleiri en færri af litlum og eldri fyrirtækjum séu rótgróin og fátítt sé að skipta út 
stjómendum. Það getur þýtt að færri konur séu þar í stjórnendahlutverki enda eiga 
þær almennt mun skemmri sögu sem stjórnendur en karlmenn. Þá hafa nokkrar 
erlendar rannsóknir sýnt fram á að það sé hætta á að kvenstjórnendur séu van- 
metnir 20 vegna þess að ákveðin starfsemi er líklegri til þess að vera vinveittari konum 
(e. female-friendly) en önnur starfsemi. 21 Ákveðið var því að flokka fyrirtækin eftir 
því á hvaða markaði þau störfuðu: Tæknifyrirtæki, fjármálapjónusta, frumvinnsla og 
önnur starfsemi. 22 Að lokum var búin til breyta sem kölluð er stjórnarhættir. Hún lýsir 
skoðunum kynjanna á stefnu fyrirtækisins og hvort þau standi frammi fyrir ákveðn- 
um hindrunum sem stjórnendur. Breytan er á skalanum frá „mjög sammála" (já- 
kvæðir stjómarhættir) til „mjög ósammála" (neikvæðir stjórnarhættir) og byggist á 
niðurstöðum úr könnuninni sem fjallað var um hér að framan. Stuðst var síðan við 
eftirfarandi tilgátur: 

— Fyrirtæki með fjölbreyttari stjórn eru líklegri til pess að vera meðfleiri kvenstjórnendur. 

— Fyrirtæki með fjölbreyttari stjórn eru liklegri til pess að vera með jákvæðari stjórnarhætti. 

Notuð var aðferð minnstu kvaðrat (OLS-mat) og búin til þrjú líkön. í fyrsta líkaninu 
var háða breytan kvenstjórnandi og megin skýribreytan kona, sjá dálk 1 í töflu 2. í öðru 

19 Fjölbreyttasti stjómendahópurinn er þegar konur em a.m.k. 40% af heildarstjórnendum. Ef konur 
em í meirihluta gildir sama og með meirihluta karla, þ.e. prósentuhlutfallið stefnir í átt að núlli. 

20 Du Rietz og Henreksen, 2000. 

21 Sjá m.a. rannsóknir Carter, Simkins og Simpson, 2002; Smith, Smith og Vernen, 2005. 

22 Önnur starfsemi er eins og fyrr segir matvæla-, bygginga-, og fataframleiðsla. 



16 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


lagi var notuð sama háða breytan en nú með óháðu breytunni fjölbreytni í stað konu, 
sjá dálk 2, þ.e. til að athuga hvort þær þurfi að vera fleiri en ein í stjórn til þess að 
hafa áhrif. Að lokum var búið til líkan með háðu breytunni stjórnarhættir, sjá dálk 3 
og sömu skýribreytur notaðar og í dálk 1 en að auki með breytunni kvenstjórnandi. 
Jöfnuna má rita með eftirfarandi hætti og stendur Y fyrir kvenstjórnanda eða 
stjórnarhætti. 23 

Y (háð breyta) = þjX; + þ 2 A,- + + þíS,- + jS 5 G,- + j3 6 £, + jS 7 P, + jS 8 h + si 


Tafla 2. Tölfræðilíkön um áhrifkvenna í stjórn fyrirtækja 


Breytur 

í þessum dálk er háða 

í þessum dálk er háða 

í þessum dálk er háða 


breytan Y 

breytan Y 

breytan Y 


(kvenstjórnandi) keyrð 

( kvenstjórnandi ) keyrð 

(stjórnarhættir) keyrð 


með óháðu breytunni 

með óháðu breytunni 

með óháðu breytunum 


fjölbreytni 

kona 

fjölbreytni og 
kvenstj órnandi 

Fasti 

0,59 (1,72)* 

1,09 (1,49)* 

1,97 (-2,11)** 

Fjölbreytni 
Kona = 1 

0,08 (0,96) 

0,90 (0,73) 

1,50 (0,97) 

Aldur 

0,06 (0,25) 

0,09 (0,45) 

-0,22 (1,59)* 

Starfsfjöldi 

-0,03 (-1,19) 

-0,04 (-1,81)* 

-0,01 (-1,53)* 

Stjórnendafjöldi 

-0,37 (-2,22)** 

-0,54 (-3,19)*** 

-0,16 (-0,46) 

Starfsaldur 

0,15 (0,58)* 

0,17 (1,12) 

-0,17 (-1,13) 

Aldur fyrirtækis 
Starfsemi 

-0,08 (-1,23) 

-0,15 (-1,40)* 

0,03 (1,70)* 

T æknif yrirtæki 

-0,23 (-0,87) 

-0,27 (-1,02) 

1,50 (1,07) 

Fjármálaþjónusta 

-0,25 (-0,95) 

-0,33 (-1,23) 

1,70 (1,20) 

Frumvinnsla 

-0,26 (-1,26) 

-0,37 (-1,42)* 

1,26 (0,91) 

Annað 

-0,20 (-0,74) 

-0,28 (-1,06) 

1,59 (1,13) 

Kvenstj órnandi 



-0,07 (-0,19) 

R 2 

0,1 

0,13 

0,21 


í hverjum dálk er fyrri talan stuðull og seinni talan T-gildi. 

* Marktækt við 10%. ** Marktækt við 5%. *** Marktækt við 1%. 


Taflan sýnir að það er jákvætt samband milli fjölda kvenstjórnenda og fjölbreytni í 
stjóm fyrirtækja þótt tengslin séu ekki marktæk, þ.e. vísbending er um að það eru 
ekki endilega fleiri kvenstjórnendur í fyrirtækjum þar sem konur eru í stjóm þegar 
öðrum breytum er haldið föstum. Marktæk tengsl komu hins vegar fram við fjölda 
kvenstjórnenda og fjölda stjórnenda í fyrirtækinu, þ.e. vísbending er um að fleiri 
kvenstjórnendur starfi í smærri fyrirtækjum þar sem stuðullinn hefur mínus for- 

23 Þar sem jS er stikamat, X, er konur í stjórn fyrirtækja i, A, er aldur stjómenda, S, er stærð fyrirtækis, 
G, er starfsaldur stjómanda, E, er fjöldi starfsmanna, P, er fjöldi stjómenda, /, er tegund starfsemi, /, 
er aldur fyrirtækis og e er afgangsliðir. 






Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


17 


merki. Ekki koma heldur fram marktæk tengsl milli fjölda kvenna í stjórn og stjóm- 
arhátta sem er vísbending um að stjórnarhættir geta verið jákvæðir þótt ekki sé fjöl- 
breytni í stjórn. Skýringargildið er þó lágt í öllum líkönunum sem getur stafað af því 
að það vanti aðra skýribreytu eða gögnin skýra ekkert meira en meðaltal gagnanna. 
Þó ber að hafa í huga að hlutfallið segir ekki mikið um líkanið sjálft, gæði niður- 
staðna þess, og þrátt fyrir lágt hlutfall geta niðurstöðumar verið réttar. Á sama hátt 
benda niðurstöðumar ekki til þess að áhrifin séu öfug, þ.e. að fleiri konur sitji í stjórn 
þar sem fleiri konur eru í stjórnendastöðum innan fyrirtækis, sjá greiningu í viðauka 
3. Þó ber að hafa í huga að hér á landi hefur ekki verið mikil hefð fyrir því að stjórn- 
endur í fyrirtæki séu valdir til þess að sitja í stjórn þess, sérstaklega hvað varðar stór 
félög. Hér á landi hefur verið deilt á að fámennur hópur sitji um stjórnarsætin. Þeir 
eignast hlut og fá sæti í staðinn. Þetta er talinn leikur sem konur geta ekki tekið þátt í 
þar sem þær fari ekki eins mikið fyrir fé og karlmenn. 

4.4. Konur og arðsemi fyrirtækja 

í þessari athugun voru skoðuð sömu fyrirtæki og í gagnasafni 1 en nú yfir þriggja ára 
tímabil eða frá árinu 2003 til ársins 2006. Arðsemi fyrirtækja var mæld út frá arðsemi 
eigin fjár (ROE) og heildareigna (ROA) en þessar tölur í efnahagsreikningum fyrir- 
tækja eru þekktar mælieiningar í rannsókn sem þessari. 24 Breyturnar fjölbreytni og 
kona voru notaðar á sama hátt og í gagnasafni 1. Hugsanlegt er að skekkja myndist 
vegna þess að eftirfylgni er mislöng milli einstaklinga (kona eða karl) í stjórn fyrir- 
tækja, þ.e. sumir þeirra höfðu verið í stjórn allt tímabilið (2003-2006) en aðrir skemur. 
Til að leiðrétta þetta misræmi var búin til breyta sem heitir tímalengd og fylgir hrm ár- 
unum eftir með lægsta gildið ef einstaklingur (karl eða kona) sat í stjórn allt tímabilið 
en þrír ef hann hafði aðeins setið í eitt ár. Einnig var tekið tillit til aldurs og stærðar 
fyrirtækis eins og áður. Aldur fyrirtækis getur haft þýðingu fyrir arðsemitölurnar. 
Gera má ráð fyrir að fleiri en færri af yngri fyrirtækjum séu ekki eins verðmæt og 
eldri fyrirtæki þar sem þau hafa enn ekki mikla reynslu á markaði, eru að byggja upp 
markaðsstöðu sína og líða oftar fyrir það að vera með hærri fjármagnskostnað. 25 Þá 
var stærð fyrirtækis mæld rit frá virði fyrirtækis og fjölda starfsmanna en arðsemi er 
að jafnaði talin hafa jákvæð áhrif á stærð fyrirtækis vegna meiri markaðsítaka. 26 

Þótt tölfræðimatið geti gefið vísbendingu um að b rey ta n fjölbrey tn i hafi áhrif á 
arðsemi fyrirtækja þarf að huga að orsakasambandinu, 27 þ.e.a.s. hvort það er mögu- 
leiki á því að bæði kynin í stjórn hafi í raun áhrif á arðsemi fyrirtækisins eða eru 
arðsamari fyrirtæki líklegri til þess að fá konur í stjóm en þau fyrirtæki sem eru ekki 


24 Sjá m.a. rannsóknir Catalyst, 2007; Randey, Thomsen og Oxelheim 2006; Francoeur, Labelle og 
Sinclair-Desgagné, 2008. Það er líka algengt að nota Tobin's q en vegna fámennra fyrirtækja á 
íslandi á skráðum markaði var ákveðið að taka líka inn óskráð félög. 

25 Smith, Smith og Vemer, 2005. 

26 Smirlock, Gilliam og Marshall, 1984. 

27 Hermalin og Weisbach, 1991. 



18 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


eins arðsöm? 28 Ef síðari spurningin á líka við, er ekki ljóst hvort að fjölbreytni skipti 
arðsemi fyrirtækja máli eða hvort það orsakast af því að það vanti aðra þætti til að 
skýra út áhrifin. í raun er eðlilegt að velta því fyrir sér hvort það sé aukinn fjöldi 
kvenna sem gerir fyrirtækin að betri fyrirtækjum eða hvort að árangursdrifin fyrir- 
tæki sjái frekar ástæðu til að opna augun fyrir konum. Til að skoða þennan þátt var 
breytan starfsemi notuð sem stoðbreyta eða tæknifyrirtæki, fjármálapjónusta, frum- 
vinnsla og önnur starfsemi en erfitt er að finna upplýsingar um stjómir fyrirtækja sem 
geta stutt líkönin frekar. Hönnuð voru síðan líkön með ofangreindum breytum. 
Notað var OLS-mat og síðan aðferð stoðbreytu (IV-mat). Eftirfarandi tilgáta er sett 
fram: 

—Fyrirtæki með fjölbreyttari stjórn eru líklegri til pess að skila meiri arðsemi. 

Tafla 3 sýnir niðurstöður úr líkönunum, annars vegar þar sem háða breytan er 
arðsemi, mæld út frá eigin fé og hins vegar af heildareignum. Jöfnuna má rita: 29 

P, (arðsemi) = /TX; + fi 2 T, + /hS,- + / fyji + fyVi + £i 
Pj (arðsemi) = /hX,- + p 2 T, + p 3 S, + f 4 /,- + fi 4 V, + öl + ei 

Taflan sýnir að það eru marktæk jákvæð tengsl milli fjölbreytni og arðsemi eigin fjár, 
þ.e. fyrirtæki sem hafa bæði kynin í stjóm eru líklegri til þess að skila betri arðsemi. 
Fylgnistuðullinn mælist á bilinu 80-87%. 30 Tilgátunni er því ekki hafnað. Því meiri 
sem fjölbreytni (jafnara hlutfall milli kynja) er innan stjómar fyrirtækis, því meiri 
líkur eru á arðsemi eigin fjár þegar öðmm stærðum er haldið föstum. Að sama skapi 
er jákvætt samband milli fjölbreytni og arðsemi heildareigna en tengslin eru mjög 
veik og því erfitt að álykta um matið. Stuðlamir mældust á bilinu 4-5%. Áhrifin í 
líkönunum virðast ekki vera viðkvæm fyrir matsaðferðinni því stuðlarnir eru svip- 
aðir þegar sett var inn gervibreyta fyrir konur í stað fjölbreytni en tengslin urðu veik- 
ari. Skýringargildið R 2 er hins vegar fremur lágt við öll möt. Önnur leið til þess að 
skoða hugsanleg áhrif er að snúa forsendunum við og nota fjölbreytni (bæði kynin) í 
stjórn sem háða breytu, sjá viðhengi 4. 


28 Ástæðurnar fyrir því að arðsamari fyrirtæki skipa bæði kynin í stjóm geta verið af ýmsum toga. 
Sem dæmi má nefna að bæta ímynd sína útá við, sbr. hagsmunakenninguna en ákvarðanimar geta 
samt sem áður verið einsleitar eða þau sjá verðmæti í því að skipa bæði kynin í stjóm fyrirtækisins. 

29 Þar sem /j eru metnir stuðlar, X, er konur í stjóm í fyrirtækis i, T, er tímalengd í stjóm, S, er mæld 
sem stærð fyrirtækis, /, er aldur fyrirtækis, V, er virði fyrirtækis, öl er stoðbreyta og e eru 
afgangsliðar. 

30 Reiknað sem exp(/j) - 1, þar sem /j er stikamatið. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


19 


Tafla 3. Tölfræðileg líkön um arðsemi fyrirtækja 



í þessum tveimur dálkum er háða 

í þessum tveimur dálkum er háða 


breytan P keyrð með óháðu 

breytan P keyrð með óháðu 



breytunni 

fjölbreytni 


breytunni kyn 

Breytur 


OLS 


VI 


OLS 


VI 

Háða breyta: Arðsemi eigin fjár 

Fasti 

0,18 

(0,75) 

0,11 

(1,07) 

0,21 

(0,88) 

0,08 

(0,62) 

Fjölbreytni 

0,59 

(3,10)*** 

0,63 

(3,46)*** 





Kona 





0,53 

(1,75)** 

0,36 

(1,83)** 

Aldur 

-0,02 

(-0,73) 

-0,07 

(-1,00) 

-0,01 

(-0,24) 

-0,02 

(-0,35) 

lnStærð 

-0,11 

(-0,65) 

-0,13 

(-1,07) 

-0,10 

(-0,29) 

-0,19 

(-0,22) 

Tímalengd 

0,14 

(0,82) 

0,41 

(0,31) 

0,44 

(0,51) 

0,32 

(0,09) 

lnVirði 

-0,21 

(-0,47) 

-0,03 

(-0,96) 

-0,18 

(-0,49) 

-0,03 

(-0,35) 

Starfsemi: 









T æknif yrirtæki 



-0,06 

(-0,39) 



-0,03 

(-0,22) 

F j ármálaþjónusta 



0,02 

(0,31) 



0,02 

(0,30) 

Frumvinnsla 



-0,38 

(-1,11) 



-0,15 

(-1,16) 

Annað 



0,29 

(0,86) 



0,17 

(1,35)* 

R 2 

0,39 


0,41 


0,3 


0,33 


Háða breyta: Arðsemi heildareigna 

Fasti 

0,12 

(0,46) 

0,11 

(0,62) 

0,05 

(0,21) 

0,14 

(0,64) 

Fjölbreytni 

0,06 

(1,70)** 

0,05 

(1,44)* 





Kona 





0,06 

(1,69)** 

0,04 

(1,34)* 

Aldur 

-0,02 

(-0,36) 

-0,01 

(-0,25) 

-0,01 

(-0,23) 

-0,01 

(-0,19) 

lnStærð 

-0,13 

(-0,29) 

0,22 

(1,16) 

-0,12 

(-0,28) 

0,23 

(1,14) 

Tímalengd 

0,19 

(1,01) 

0,24 

(1,36)* 

0,16 

(1,02) 

0,21 

(0,18) 

lnVirði 

0,02 

(0,86) 

0,02 

(0,86) 

0,03 

(0,49) 

0,02 

(0,86) 

Starfsemi: 









T æknif yrirtæki 



-0,04 

(-0,33) 



-0,05 

(-0,40) 

Fjármálaþjónusta 



0,02 

(0,27) 



0,02 

(0,26) 

Frumvinnsla 



-0,05 

(-0,43) 



-0,06 

(-0,47) 

Annað 



0,05 

(0,47) 



0,05 

(0,40) 

R 2 

0,37 


0,39 


0,29 


0,29 



Fyrri talan í hverjum dálk er stuðull og síðari talan T-gildi. 

* Marktækt við 10%. ** Marktækt við 5%. *** Marktækt við 1%. 








20 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


5. Niðurstöður 

Niðurstöðurnar benda til þess að lítill munur sé á stjórnunarstíl kynjanna nema hvað 
varðar einstaka þætti sem snúa að undirmönnum þeirra. Karlmenn virðast vera mun 
duglegri að dreifa verkefnum í stað þess að vinna þau sjálfir. Á móti virðast kynin 
bæði leitast við að sýna undirmönnum sínum umhyggju sem talinn er góður kostur. 
Ástæðan fyrir því að konur deila síður verkefnum til undirmanna getur verið sú að 
þær telja sig þurfa að sinna sem flestum verkum sjálfar til þess að sýna ábyrgð og ná 
árangri. Það felur hins vegar ekki endilega í sér kosti vegna þess að hættan er sú að 
það getur veikt liðsandann og sköpunarvilja í fyrirtækinu. 

Þegar skoðuð voru viðhorf stjórnenda til stjórnarhátta fyrirtækja, kom í ljós að 
konur virðast ekki í öllum tilvikum upplifa sömu tækifæri og karlmenn til að ná 
árangri og reka sig oftar á hið svokallaða glerþak. Staða karlstjórnenda styður þetta 
þar sem fleiri af þeim sögðust m.a. sitja í stjórn þrátt fyrir að þeir hafi ekki haft lengri 
stjómunarreynslu en konur, meiri menntun eða verið eldri. 

í fyrri greiningunni kom fram að það væri ekki munur á stjórnarháttum fyrir- 
tækja eftir því hvort fleiri konur sæhi í stjórnum fyrirtækja eða væru þar í stjórnenda- 
stöðum. í seinni greiningunni kom fram vísbending um tengsl arðsemi og fjölda 
kvenna í stjórnum fyrirtækja sem er í samræmi við margar erlendar rannsóknir. Ekki 
skiptir máli hvort um var að ræða jafnara hlutfall milli kynja í stjórnum eða að a.m.k. 
ein kona sæti í hverri stjóm. Þá er vakin athygli á því að niðurstöðurnar benda til 
þess að mun sjaldgæfara væri að konur sætu í stjórn fyrirtækja þar sem starfandi 
væru fleiri stjórnendur og starfsmenn. 

Þegar niðurstöðurnar eru dregnar saman má álykta sem svo að það eru í fyrsta 
lagi vísbendingar um að konur í stjórnum skipta fyrirtæki máli og þar með hagsmuni 
hluthafa. í öðru lagi em vísbendingar um að konur eigi lengra í land með að ná áhrif- 
um hvað varðar stjórnarhætti innan fyrirtækja. í þessari rannsókn voru notaðar fleiri 
breytur en í mörgum erlendum rannsóknum en niðurstöðumar em þó þær sömu, 
þ.e. að konum hefur ekki fjölgað í stjórnum með auknum hlut kvenna í stjómenda- 
stöðum. Ástæðan getur verið sri að konur hafa verið mun skemur í stjórnum en karl- 
menn og breytingar innan fyrirtækja geta tekið sinn tíma eða að erfitt sé að rugga 
bátnum, þ.e. hvað varðar stjómskipun innan fyrirtækja. Önnur ástæða sem má nefna 
er að konur beiti sér enn ekki nægilega mikið fyrir að benda á kynsystur sínar og 
gera starfsumhverfi fyrirtækja vænlegra fyrir þær. Skýringargildið var þó frekar lágt í 
öllum athugunum. Það gehir þýtt að aðra þætti vanti inn í líkönin og því mikilvægt 
að hægt verði í framtíðinni að nálgast frekari gögn um samsetningu stjórna, s.s. aldur 
stjómarmanna, mennhm þeirra og starfsreynslu. Enn fremur að hægt verðiað greina 
betur stjómendur og skipulagsheildir innan fyrirtækja. Þessir þættir geta hugsanlega 
bætt forspárgildið og gefið betri vísbendingu um hvað það er sem hindrar framgang 
kvenna í forystuhlutverkum og hvað það er sem veldur því að konur bæta afkomu 
fyrirtækja. Að lokum má nefna þá vísbendingu að konur virðast ólíklegri til þess að 
hafa setið í stjórn í stærri fyrirtækjum þar sem starfandi eru fleiri stjórnendur og 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


21 


starfsmenn. Skoða mætti þessa niðurstöðu nánar í sambandi við hrun stærri fyrir- 
tækja í íslensku viðskiptalífi. 

6. Lokaorð 

Þegar þetta er skrifað er verið að takast á við afleiðingar fjármálakreppunnar eins og 
fram kom í inngangi. Erfitt er að segja til um hvernig eignarhlutir í fyrirtækjum 
munu dreifast á næstu árum eða hvernig stjórnskipunum verður háttað. Stjórnir og 
stjómendur ættu þó við þessar aðstæður að nýta sér tækifærið og fjölga konum í 
æðstu stjómendastöðum og stjórnum enda margt sem bendir til þess að þær ýti 
undir meiri arðsemi en ef um einsleita stjórn er að ræða. Ekki ættu því hlutafélög að 
óttast framlag þeirra. í greininni var fjallað um að konur væru ekki eins sýnilegar og 
karlmenn. Ef það reynist rétt, mætti auka sýnileika kvenna með því að taka upp 
svokallað mentorkerfi sem þekkist víða erlendis. Markmiðið með slíku kerfi yrði að 
þjálfa stjórnendur af báðum kynjum til þess að læra að stýra fyrirtækjum og stuðla 
þannig að því að fleiri einstaklingar tækju að sér sehi í stjórnum. Á sama hátt er það 
ein leið til þess að ná fram meiri dreifingu í eignarhaldi fyrirtækja. 

Um höfundinn 

Margrét Sæmundsdóttir er hagfræðingur í viðskiptaráðuneytinu. Netfang: 
mar gret . saemunds dottir@ vrn. stj r. is. 

Heimildaskrá 

Anastasopoulos, V., Brown, D.A.H. og Brown, D.L. (2002). „Women on boards: not just the 
right thing ... but the ,brighb thing." Report for the Conference Board of Canada. Slóð: 
http://www.conferenceboard.ca/documents. aspx?DID=374. 

Birgir Már Ragnarsson (2004). „Stjórnarhættir fyrirtækja." Skýrsla unnin fyrir iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneyti af Lex ehf. Lögmannsstofu. Slóð: 
http://www.althingi.is/altext/130/s/pdf/1308.pdf. 

Carter, D.A., Simkins, B.J. og Simpson, W.G. (2002). „Corporate governance, board diversity, 
and firm value." Financial Review 38 (1), 33-53. 

Catalyst (2006). Different cultures, similar perceptions: stereotyping of western European 

business leaders. Slóð: http://www.catalyst.org/file/42/different%20cultures,%20similar 

% 20 perceptions% 20 stereotyping% 20 of% 20 western% 20 european% 20 business 

% 201 eaders.pdf. 

Catalyst (2007). „2006 Catalyst census of women corporate officers and top earners of the 
Fortune 500." Slóð: http://www.catalyst. 0 rg/file/ 8 /cote.pdf. 

Catalyst (2008). „2008 Catalyst census of women board directors of the Fortune 500." Slóð: 
http://www.catalyst.org/file/242/08_census_wbd_jan.pdf. 

Dewatripont, M., Jewitt, I. og Tirole, J. (1999). „The economics of career concerns, part II: 

application to missions and accountability of government agencies." Review of Economic 
Studies 66 (1), 199-217. 



22 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


Donaldson, T. og Preston, L. (1995). „The stakeholder theory of the corporation: concepts, 
evidence, and implications." Academy of Mnnagement Review 20 (1), 65-91. 

Du Rietz, A. og Henrekson, M. (2000). „Testing the female underperformance hypothesis." 
Smoll Business Economics, 14 (1), 1-10. 

European Commission (2003). „The cost and benefits of diversity: a study on methods and 
indicators to measure the cost-effectiveness of diversity policies in enterprises." 
Executive summary. Directorate-General for Employment, Industrial Relations and 
Social Affairs, Unit D/3. Slóð: http://www.stop- 
discrimination.info/fileadmin/pdfs/CostsBenefExSumEN.pdf. 

Fields, M.A. og Keys, P. Y. (2003). „The emergence of corporate governance from Wall St. to 
Main St.: outside directors, board diversity, earnings management, and managerial 
incentives to bear risk." Financial Review 38 (1), 1-24. 

Francoeur, C., Labelle, R. og Sinclair-Desgagné, B. (2008). „Gender diversity in corporate 
governance and top management." Journal ofBusiness Ethics 81 (1), 83-95. 

Hagstofa íslands (2008). Tafla um kyn framkvæmd astjóra og stjórnarmanna eftir stærð 

fyrirtækja. Hagtölur frá Hagstofu íslands undir aðalflokk 4 um fyrirtæki og veltu. Sótt 
af heimasíðunni www.hagstofan.is þann 30. ágúst 2008. 

Hambrick, D.C., Cho, T.S. og Chen, M.J. (1996). „The influence of top management team het- 
erogeneity on firms' competitive moves." Administrative Science Quarterly 41, 659-684. 

Hermalin, B.E. og Weisbach, M.S. (1991). „The effects of board composition and direct 
incentives on firm performance." Financial Managment, 20 (4), 101-112. 

Jafnréttiskennitalan (2008). „Jafnréttiskennitalan: birting upplýsinga um jafnrétti í 100 

stærstu fyrirtækjum á íslandi árið 2007." Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála, 
Háskólinn á Bifröst. Slóð: http://rvj.bifrost.is/Files/Skra_0019672.pdf. 

Jurkus, A.F., Park. J.C. og Woodard, L.S. (2008). „Gender diversity, firm performance, and 
environment." Óbirt grein, Louisiana Tech University, Department of Economics and 
Finance. Slóð: http://ssrn.com/abstracUl085109. 

Mace, M. (1971). Directors: myth and reality. Boston: Graduate School of Business 
Administration, Harvard University. 

Milkovich, G.T. og Boudreau, J.W. (1997). Human resource management. 8. útg. Chicago: Irwin. 

Milliken, F.J. og Martins, L.L. (1996). „Searching for common threads: understanding the 

multiple effects of diversity in organizational groups." Academy of Management Review 
21(2), 402-433. 

OECD (2009). „The corporate governance lessons from the financial crisis." Financial Market 
Trends 96. Slóð: http://www.oecd.Org/dataoecd/32/l/42229620.pdf. 

Randoy, T., Thomsen, S. og Oxelheim, L. (2006). A Nordic perspective on corporate board 
diversity. Oslo: Nordic Innovation Centre. Slóð: http://www.nordicinnovation.net 
/_img/a_nordic_perspective_on_board_diversity _final_web.pdf. 

Rose, C. (2005). „Bestyrelsessammensætning og finansiel performance i borsnoterede 

virksomheder - belyst i et corporate governance perspektiv." Ledelse & Erhvervsokonomi 
69 (4), 215-230. 

Sealy, R., Obe, S.V. og Singh V. (2008). Thefemale FTSE report 2008: a decade ofdelay. Cranfield 
University School of Management, International Centre for Women Leaders. Slóð: 
http://www.hbosplc.com/community/The%20Female%20FTSE%20Report%202008%20- 
%20A%20Decade%20of%20Delay.pdf. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


23 


Smirlock, M v Gilligan, T.W. og Marshall, W. (1984). „Tobin's q and the structure-performance 
relationship." American Economic Review 74 (5), 1051-1060. 

Smith, N., Smith, V. og Verner, M. (2005). „Do women in top management affect firm 

performance? A panel study of 2500 Danish firms." Forschungsinstitut zur Zukunft der 
Arbeit discussion paper no. 1708. Slóð: ftp://ftp.iza.org/dps/dpl708.pdf. 

Þóranna Jónsdóttir (2005). „Aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins. Skýrsla Tækifærisnefndar 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra um aukinn hlut kvenna í yfirstjórnum fyrirtækja." 
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, rit 05-03. Slóð: 
http : // w w w. idnadarr aduney ti .is/utgef id-efni/sky r slur/nr/1 7 1 8 . 


Viðauki 1 



Karlar Konur 



Eigandi Vannmigupp Bent á mig Beintengsl Ráðning Annað 


Spurning: Hvernig varstu ráðin(n) í núverandi stjórnunarstöðu? 



Spurning: Ertu í stjórn fyrirtækis? 




24 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


Viðauki 2 


Lýsandi tölfræði og marktæknipróf fyrir tengsl kyns og niðurstaðna á svörun um 
stjórnarhætti innan fyrirtækja 


Breytur 

Fjöldi 

Meðaltal 

Staðalfrávik 

t-próf 

Samkeppni 

236 

1,62 

0,49 

-1,70* 

Deila verkefnum 

236 

0,40 

0,49 

-3,50*** 

Hindrun 

236 

1,67 

0,48 

3,01** 

Áhættusækni 

236 

1,76 

0,43 

0,80 

Tengsl 

236 

1,84 

0,37 

1,08 

Umhyggja 

236 

1,89 

0,32 

1,82* 

Jafnréttisstefna 

236 

0,67 

0,48 

-3,55*** 


*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 







Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


25 


Viðauki 3 

í þessari greiningu eru búin til tvö líkön. í fyrsta lagi eru gögnin keyrð með OLS-mati 
þar sem háða breytan er fjölbreytni í stjóm fyrirtækja. í öðru lagi eru gögnin keyrð 
með Logit - mati þar sem háða breytan er gervibreytan kona. Jöfnuna má rita með 
eftirfarandi hætti: 

X, (fjölbreytni í stjórn) = (hy, + (i 2 A, + fhj, + fíiSi + f 5 G, + f 6 E, + f 7 P, + f> sh + ei 


Tölfræðilíkön um áhrif kvenstjórnenda á stjórn fyrirtækis 


Breytur 

í þessum dálk er háða breytan 
(X) fjölbreytni, OLS mat 

í þessum dálk er háða breytan 
(X) kona, Logit mat 

Fasti 

0,05 

(1,97)* 

0,15 

(0,07) 

Kvenstjórnandi 

0,02 

(0,61) 

0,01 

(0,08) 

Aldur 

0,05 

(0,35) 

0,07 

(0,04) 

Starfsemi 





Tækni 

-0,17 

(-0,84) 

0,02 

(0,06) 

Fjármálaþjónusta 

-0,22 

(-L09) 

-0,17 

(-0,37) 

Frumvinnsla 

-0,24 

(-1,17) 

-0,68 

(-1,37) 

Annað 

-0,18 

(-0,87) 

-0,06 

(-0,14) 

Starfsaldur 

0,13 

(1,81)* 

0,29 

(1,65)* 

Starfsfjöldi 

0,00 

(-0,15) 

0,05 

(0,27) 

Stjórnendafjöldi 

-0,51 

(-3,33)*** 

-0,69 

(-1,85)** 

Aldur fyrirtækja 

-0,22 

(-0,67) 

0,34 

(1,06) 

Stjórnarhættir 

0,10 

(0,30) 

0,08 

(0,73) 

R 2 

0,38 


78% rétt spá 


Taflan sýnir að það eru engin tengsl á milli fjölbreytni í stjórn og kvenstjórnenda í fyrir- 
tækjum. Vísbending er því um að fleiri konur í stjórnendahópi leiði ekki til fjölgunar kvenna 
í stjórnum. Marktæk tengsl eru hins vegar milli fjölda stjórnenda og kvenna í stjórn, þ.e. 
konur eru líklegri til þess að vera í stjórn fyrirtækja þar sem eru færri stjórnendur. I hverjum 
dálk er fyrri talan stuðull og seinni talan T-gildi. 

* Marktækt við 10%. ** Marktækt við 5%. *** Marktækt við 1%. 





26 


Konur og stjórnarhættir fyrirtækja á Islandi 


Viðauki 4 

í þessari greiningu eru búin til fjögur líkön. í dálk 1 eru gögnin keyrð með aðferð 
minnstu kvaðrat, OLS-mati þar sem háða breytan er fjölbreytni í stjórn fyrirtækja og 
megin skýribreytan er ROE (eigið fé). í dálk 2 eru sömu gögn keyrð með háðu breyt- 
unni kona í stað fjölbreytni. í dálkum 3 og 4 eru notaðar sömu háðu breytur og í dálk 1 
og 2 en nú er megin skýribreytan ROA (heildareign). Jöfnuna má rita með eftirfar- 
andi hætti: 

X, (fjölbreytni) = fi,Pi + /3 2 Tj + fhS, + fí 4 J, + /3 4 V) + öl+ ei 
Tölfræðilíkön um arðsemi fyrirtækja 


Breytur í þessum dálk er í þessum dálk er í þessum dálk er í þessum dálk er 

háða breytan X háða breytan X háða breytan X háða breytan X 
(j fjölbreytni ) ( kona ) (fjölbreytni) ( kona ) 


keyrð með ROE, keyrð með ROE, keyrð með ROA, keyrð með ROA, 
OLS-mat Logit-mat OLS-mat Logit-mat 


Fasti 

0,21 

(1,12) 

0,86 

(1,01) 

0,23 

(1,07) 

0,93 

(1,02) 

Aldur fyrirtækis 

-0,02 

(-0,88) 

-0,13 

(-0,57) 

-0,02 

(0,82) 

-0,13 

(-0,57) 

lnStærð 

-0,12 

(-1,29)* 

-0,22 

(-1,78)* 

-0,23 

(2,11)** 

-0,29 

(-1,79)* 

Tímalengd 

-0,31 

(-0,58) 

0,38 

(-0,01) 

-0,19 

(-0,60) 

-0,17 

(-0,01) 

lnVirði 

0,01 

(1,46) 

0,05 

(0,57) 

0,01 

(1,27) 

0,05 

(0,50) 

ROE 

0,49 

(1,25)* 

0,45 

(L96)* 





ROA 





0,10 

(1,17) 

0,18 

(1,67)* 

Starfsemi 









Tækni 

-0,07 

(-0,73) 

-0,13 

(-0,17) 

-0,08 

(-0,68) 

-0,17 

(-0,28) 

Fjármálaþjónusta 

-0,02 

l 

o 

oo 

-0,05 

(-0,65) 

-0,02 

(-0,82) 

-0,06 

l 

0 

01 

o 

Frumvinnsla 

0,07 

(1,74) 

0,13 

(1,02) 

0,06 

(1,47) 

0,14 

(0,87) 

Annað 

0,10 

(1,92)* 

0,23 

(2,01)** 

0,08 

(2,20)** 

0,27 

(1,98)** 

R 2 

0,08 


68% rétt spá 

0,08 


69% rétt spá 


Taflan sýnir marktæk jákvæð tengsl milli arðsemi eigin fjár og fjölbreytni en tengslin eru 
mjög veik. Lítil sem engin tengsl komu fram á milli fjölbreytni og heildareigna. Arðsamari 
fyrirtæki eru því síður líklegri til þess að skipa bæði kynin í stjórn. Eins komu fram marktæk 
tengsl milli stærðar fyrirtækis og aimarrar starfsemi við fjölbreytni í stjórn. Fyrri talan í 
hverjum dálk er stuðull og síðari talan T-gildi. 

* Marktækt við 10%. ** Marktækt við 5%. *** Marktækt við 1%. 






Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


27 


Útvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, Sigrún Björg Sigurðardóttir 

Ágrip: Markmið þessarar greinar er að rannsaka útvistun í íslenskum þjónustufyrir- 
tækjum og hvort þau útvisti verkþáttum á milli landshluta. Greinin byggir á viðtölum 
við tíu sérfræðinga og fulltrúa í þjónustufyrirtækjum sem valdir voru með hentug- 
leikaúrtaki. Helstu niðurstöður eru þær að engin stefna hefur verið mótuð innan fyrir- 
tækjanna varðandi útvistun þjónustuverkefna. Algengustu verkefni sem hefur verið 
útvistað eru tölvumál, ræsting, símsvörun og úthringing, bakvinnsla, bókhald og 
öryggisgæsla. f flestum tilvikum krefjast þau störf sem útvistað hefur verið lítillar 
formlegrar menntunar starfsfólks. Verkefnin teljast nær öll til stoðþjónustu fyrirtækja. 
Viðmælendur nefndu margar ástæður fyrir útvistun þjónustu, svo sem lækkun kostn- 
aðar, að auka rekstraröryggi, draga úr starfsmannaveltu, geta fengist við lykilhæfni, 
auka fjölbreytni og dreifa áhættu. Flestir viðmælendur voru ánægðir með útvistun 
þjónustu. Kostnaður hefur óvíða lækkað eftir útvistun. Þessar niðurstöður eru mjög í 
anda erlendra rannsókna. 

Lykilorð: útvistun; þjónusta; milli landshluta; ísland 

Abstract: The goal of this article is to study outsourcing in Icelandic service firms and 
to find out whether they outsource tasks to other parts of Iceland. The article is based 
on interviews with ten employees from service firms which were chosen at random. 

The main conclusion is that the companies have no defined strategy on outsourcing 
services. The most common tasks which have been outsourced involve computing, 
cleaning, answering the telephone, making calls to customers, back-office work, 
accounting, and security services. In most cases the jobs which have been outsourced 
require little formal education. The tasks nearly always consist of non-core services for 
the company. Informants gave many reasons for outsourcing services, such as reduc- 
ing costs, minimizing risk, reducing staff tumover, allowing a focus on core compe- 
tencies, increasing diversity and spreading risk. Most informants were satisfied with 
outsourcing. In most cases outsourcing has not reduced costs. These conclusions are 
very consistent with studies of outsourcing abroad. 

Keywords: outsourcing; services; across regions; Iceland 


1. Inngangur 

Fyrirtæki í markaðshagkerfum hafa löngum brugðist við vaxandi verðsamkeppni og 
kröfum um aukin gæði með tækninýjungum og skipulagsbreytingum. Ein umfangs- 
mesta skipulagsbreyting síðari ára er útvistun verkefna milli fyrirtækja og heimsálfa. 
í Orðabanka íslenskrar málstöðvar er útvisbm eða utankaup skilgreind sem „kaup á 
framleiðsluhlutum, tiltekinni þjónusbi eða sérfræðiþekkingu frá aðilum utan eigin 



28 


Utvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 


fyrirtækis." Það er mjög í samræmi við erlendar skilgreiningar (Parkhe, 2007). Út- 
vistun felur í sér stefnubreytingu varðandi framleiðsluferli þar sem fyrirtæki einblína 
á kjarnafærni. Það hefur áhrif á skipulag þeirra með þeim hætti að deildir eða eining- 
ar eru aflagðar og fólki sagt upp þegar verkefni eru færð til utanaðkomandi aðila. Al- 
þjóðleg útvishm eða flutningur verkefna milli heimsálfa hefur færst mjög í vöxt með 
framþróun upplýsingatækni sem gerir kleift að stunda fjarvinnu, símsvörun, netvið- 
skipti o.fl., óháð stað og shmd (Bryson, 2007). íslenska er vart töluð utan íslands en 
krafa neytenda er að þjónusta fari fram á íslensku. Útvistun þjónushiþátta hérlendis 
hefur af þeim sökum verið að mestu innanlands. 

Hin síðari ár er mjög algengt að fyrirtæki og stofnanir hafi boðið út verkefni og 
íslensk stjórnvöld hafa hvatt til útvistunar með stefnu sinni „Útvistunarstefna ríkis- 
ins" sem samþykkt var af ríkisstjórn íslands hinn 6. júní 2006. Markmið stefnunnar er 
að „efla samkeppni, auka fjölbreytni og stuðla að nýsköpun á þjónustumarkaði" 
(Fjármálaráðuneytið, 2006, bls. 5). í því ljósi er áhugavert að kanna hvernig íslensk 
þjónustufyrirtæki hafa staðið að útvistun verkefna. Hafa stjórnendur þeirra gert sér 
grein fyrir þeim möguleikum sem felast í nýrri tækni til að vinna verkefni óháð stað 
og stund? Hvaða ástæður liggja að baki þeirri ákvörðun að útvista þjónustuverk- 
efnum? Er það fyrst og fremst til að lækka rekstrarkostnað eða liggja aðrir þættir til 
grundvallar? Hafa verkefni verið flutt til lágkostnaðarsvæða á landsbyggðinni? 

Hvers konar verkefnum er útvistað? Hefur útvistunin staðið undir væntingum, þ.e. 
skilar hún því sem að var stefnt? 

Sú rannsókn sem hér er kynnt hefur það að markmiði að skoða annars vegar 
útvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum almennt og hins vegar hvaða fyrirtæki 
útvista verkþáttum á milli landshluta. Hver er staða útvistunar í íslenskum fyrir- 
tækjum? Hafa þau fylgt eftir erlendum fyrirtækjum og boðið út hluta af þjónustu- 
starfsemi sinni? Rannsóknin snýr sérstaklega að fjármála-, ráðgjafa- og fjarskipta- 
fyrirtækjum. Hún byggir á viðtölum við tíu stjórnendur og sérfræðinga. 

Útvistun þjónustu hefur verið rannsökuð nokkuð hér á landi, en enn eru 
brotalamir í þekkingunni og lítið sem ekkert er vitað um útvistun milli landssvæða. 
Niðurstöður rannsóknarinnar geta verið fyrirtækjum leiðarvísir að velgengni og geta 
jafnvel haft áhrif á stöðu hinna ýmsu byggða hérlendis. 

í næsta hluta greinarinnar verður farið yfir fræðilega umræðu um útvistun. Þar 
á eftir verða rannsóknaraðferðir kynntar. Niðurstöðukafli gerir grein fyrir helstu 
niðurstöðum úr viðtölum við stjórnendur í þjónustufyrirtækjum. Greininni lýkur á 
umræðu og lokaorðum. 

2. Fræðileg umræða 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis varðandi útvishm þjónustu og þá 
ekki síst í Bandaríkjunum. í þessum hluta verður farið yfir nokkrar erlendar rann- 
sóknir þar sem fjallað er um ýmsa þætti útvistunar og í framhaldi af því það sem 
fram hefur komið í innlendum rannsóknum. Sjónum verður einkum beint að rann- 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


29 


sóknum sem fjalla um forsendur útvistunar, hvaða þættir hafa verið útvistaðir og 
hver árangur útvistunar hefur verið í fyrirtækjum og stofnunum. 

2.1. Erlendar rannsóknir 

Framleiðsla hefur löngum verið flutt milli landa, verksmiðjur byggðar í nálægð við 
efnislegar auðlindir, mannauð o.s.frv. og stjómendur þannig dregið úr heildar- 
rekstrarkostnaði fyrirtækja sinna. Flutningur á framleiðslu milli landa er hluti af 
fyrsta skeiði hnattvæðingar þar sem lág laun og ódýrt hráefni í þriðja heiminum 
skiphi sköpum (Dicken, 2003). Með frekari alþjóðavæðingu efnahagslífsins hafa nýir 
möguleikar opnast og mætti segja að annar hluti hnattvæðingarinnar snúist um 
útvistun þjónustuþátta milli landa (Sameinuðu þjóðirnar, 2004; Bryson, 2007). Slík 
útvistun byggir á menntuðum einstaklingum með tungumálafærni, einkum í ensku á 
láglaunasvæðum. Upplýsingatækni nútímans gerir kleift að flytja þjónustuverkefni á 
milli landa. Önnur ástæða útvishmar er að fyrirtæki einblína á kjarnastarfsemi en 
bjóða út stoðþjónustu sem aðrir aðilar geta unnið behir og með lægri tilkostnaði 
(Fitzpatrick og DiLullo, 2007). 

Efnahagslíf Vesturlanda hefur einkennst æ meir af þjónustu og er það þekk- 
ingardrifið. Fyrir vikið er verið að útvista þjónustuverkefnum og umfang útvistunar 
hefur aukist mjög að undanfömu. Margvíslegir þættir stuðla að aukinni útvistun í 
þjónustu og þar má nefna styttri líftíma vöru og þjónustu, vaxandi verðsamkeppni, 
aukna gæðastaðla, hnattvæðingu sem færist í vöxt sem og tækniframfarir 
(Kakumanu og Portanova, 2006; Parkhe, 2007). 

Það er brýnt að gera skýran greinarmun á útvistun (e. outsourcing) og hnatt- 
rænni útvistun (e. offshoring), sjá töflu 1. Þessi hugtök eru um margt skyld en fela þó 
í sér nokkum mun. Þannig felur útvistun ávallt í sér að annar rekstraraðili kemur að 
málum, en mögulegt er að flytja verkefni milli landa innan sama fyrirtækis (e. captive 
offshoring). Hnattræn útvistun (e. offshore outsourcing) felur hins vegar bæði í sér 
annan rekstraraðila og að verkefni og störf eru flutt milli landa (Jagersma og van 
Gorp, 2007). 

Tafla 1. Flokknn á útvistun og hnattrænni útvistun 



Innanlands 

Erlendis 

Innan fyrirtækis - 

Innvistun 

Flutningur verkefna innan 

Bein stýring 

(in-sourcing) 

fyrirtækis (captive offshoring) 

Utan fyrirtækis með þátttöku 

Útvistun 

Hnattræn útvistun 

utanaðkomandi aðila 

(outsourcing) 

(offshore outsourcing) 


Heimild: Jagersma og van Gorp, 2007, bls. 36. 


Rannsókn Jagersma og van Gorp (2007) leiðir í ljós að þjónustufyrirtæki kjósa 
að halda verkefnum innan fyrirtækis þegar mikið eftirlit með þeim er mikilvægt, við- 







30 


Utvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 


kvæmar upplýsingar koma við sögu og innri samskipti eru afgerandi. Hún sýnir 
einnig að algengt sé að starfsemi, þjónustu og öflun nýrra verkefna sé haldið innan 
fyrirtækis en að hnattræn útvistun sé hins vegar mjög algeng þegar tækniþróun og 
upplýsingatækni eigi í hlut. 

Lækkun rekstrarkostnaðar hefur verið ein helsta ástæða fyrir útvistun þjónustu. 
Þegar litið er til kostnaðarþátta er sjónum beint að launakostnaði, tækjabúnaði, hús- 
næðiskostnaði, rafmagni, sköttum og álögum almennt. Fleiri skýringar hafa verið 
nefndar fyrir útvistun verkefna, svo sem áhersla á lykilfærni, aðgengi að sérfræði- 
þekkingu og auka þjónustu við viðskiptavini (Parkhe, 2007; Vietor og Veutsman, 
2005). Einnig má nefna atriði eins og að sækja inn á nýja markaði til vaxtar og þá eru 
þættir eins og hæfni starfsfólks á vinnumarkaði lykilatriði við val á útvistunarsvæði 
eða landi. Annar þáttur er að auka samkeppnishæfni og að bjóða upp á betri þjón- 
ustu með því að „fylgja gangi sólarinnar". í því felst að boðið er upp á þjónustu allan 
sólarhringinn og viðskiptavinum þannig þjónað víða um heim án aukakostnaðar sem 
fylgir næturvinnu (Jagersma og van Gorp, 2007). 

Útvistun þjónushi byggir að verulegu leyti á framþróun upplýsingatækni 
(netið, tölvupóstur, fullkomin tölvukerfi) og fjarskiptatækni sem gerir mögulegt að 
vinna að þjónustuverkefnum, óháð stað og stund. Margvíslegum verkefnum hefur 
verið útvistað í erlendum fyrirtækjum á síðari árum. Þar má nefna tölvumál, fjármál, 
starfsmannamál, mötuneyti, í öryggisgæslu en einnig lögfræðistörf, greiningu sjúk- 
dóma o.fl. (Bryson, 2007). 

Steven Tadelis (2007) kemst að þeirri niðurstöðu að verkefni sem auðvelt er að 
skilgreina og sem taki ekki miklum breytingum á samningstíma henti mjög vel til 
útvistunar. Um slík verkefni er tiltölulega auðvelt að gera samninga og mögulegt er 
að koma við verðsamkeppni meðal annarra fyrirtækja. Þannig er mögulegt að virkja 
markaðsöflin. Verkefni af því tagi tilheyra í flestum tilvikum stoðþjónustu og eru 
ekki þáttur í lykilfærni fyrirtækja. Að sama skapi ættu fyrirtæki ekki að bjóða út verk- 
efni sem eru flókin, sveigjanleg og erfitt er að skilgreina og afmarka í samningi því að 
það hefur iðulega í för með sér falinn aukakostnað. Ennfremur ættu fyrirtæki að 
forðast að útvista þekkingu og starfsemi sem teljast til kjarnastarfsemi. 

Mithas og Whitaker (2006) rannsökuðu hvernig störf henti best til útvistunar. 
Þeir flokka störf út frá þremur þáttum, þ.e. í fyrsta lagi hversu upplýsingarík þau 
eru, eða hversu miklum tíma er varið í að fást við upplýsingar (e. information 
intensity). Þeir greina ennfremur upplýsingaríki starfa með tilliti til möguleika á 
skráningu og flokkun þeirra (e. codifiability), stöðlun þeirra (e. standardization) og 
hversu auðvelt er að hluta þau niður í einingar (e. modularizability). í öðru lagi er 
horft á menntun og hæfni sem vísar til formlegrar menntunar (e. skill level) og í 
þriðja lagi á þörf fyrir líkamlega nærveru (e. physical presence). Niðurstaða Mithas 
og Whitakers er eftirfarandi: (1) Meiri möguleiki er á að útvista störf sem eru mjög 
upplýsingarík í samanburði við annars konar störf. (2) Líkur á útvistun aukast í sam- 
ræmi við það hversu mikill möguleiki er á því að skrá þau, staðla og hluta niður í 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


31 


einingar. (3) Störf sem einkennast af mikilli menntun og fæmi eru síður fallin til 
útvistunar en störf sem krefjast lítillar menntunar. Skýringin er sú að störf sem 
krefjast mikillar menntunar felast í því að greina vandamál og hafa yfirsýn og flókin 
samskipti sem erfitt er að útvista. (4) Störf sem þurfa litla líkamlega nærveru henta 
behir til útvistunar en störf sem krefjast mikillar nærveru. Þannig henta hrein 
þjónustustörf þar sem líkamleg nærvera er mikil illa til útvistunar að þeirra mati. 

Könnun Cranfield háskóla meðal 747 fyrirtækja í Bandaríkjunum og Evrópu 
árið 2001 leiðir í ljós að 59% stjórnenda nefndu að lækkun kostnaðar væri helsta 
ástæða útvistunar, því næst tilgreindu þeir að gott væri að notast við góða starfs- 
venju (best practice), að það væri eftirsóknarvert að auka gæði þjónustunnar og geta 
þá einblínt á lykilhæfni (Kadabadse og Kadabadse, 2002). Kakumanu og Portanova 
(2006) telja að ekki séu einungis kostir sem fylgja því að útvista og getur ýmislegt 
komið upp á þegar hluti af starfsemi er flutt út fyrir fyrirtæki. Það er auðveldara fyrir 
fyrirtæki að stjórna aðgangi að upplýsingum og vernda tækjabúnað þegar starfsemin 
er öll undir sama þaki. Þegar tvö fyrirtæki eða fleiri starfa saman gehir t.d. komið 
upp trúnaðarbrestur. Einnig hafa fyrirtæki ekki jafn mikla yfirsýn og ábyrgð með 
sínum málum eins og t.d ráðningu starfsmanna en það er algjörlega á ábyrgð fyrir- 
tækisins sem hýsir viðkomandi þjónustu. Mismunandi menningarheimar og tungu- 
mál geta sett strik í reikninginn og fyrirtæki geta átt á hættu að tapa þekkingu sem er 
mikilvæg fyrir rekstur þeirra. 

Samkvæmt Elliott (2006) getur alþjóðleg útvistun verið mjög áhættusöm. 

Tadelis (2007) vitnar til nýlegrar könnunar Deloitte Consulting meðal 25 alþjóðlegra 
fyrirtækja. Þar kom fram að fjórðungur þeirra höfðu tekið starfsemi sína aftur inn í 
fyrirtækið þar sem fyrirtækin töldu sig geta sinnt henni betur og á lægra verði. 

Hvorki meira né minna en 44% fyrirtækjanna töldu að kostnaður hefði ekki lækkað 
og helmingur þeirra taldi að dulinn kostnaður væri helsti vandi útvistaðra verkefna. 
Mun jákvæðari niðurstöður fengust í Cranfield-könnun frá 2001 þar sem tæplega 
60% stjórnenda voru ánægð með útvistun í fyrirtækjum (Kakabadse og Kakabadse, 
2002 ). 

2.2. Innlendar rannsóknir 

í netkönnun sem framkvæmd var af Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri 
(RHA) meðal 265 fyrirtækja og stofnana árið 2004 kom fram að 40,2% fyrirtækja og 
stofnana höfðu boðið út hluta af starfsemi sinni á síðari árum. Það kom þó ekki fram 
hvert á land hafði verið útvistað. Niðurstöður leiða í ljós að tölvumál, öryggisgæsla 
og ræstingar, bókhald, mötuneyti, tryggingar og flutningar séu algengustu þjónustu- 
þættirnir sem boðnir eru út meðal íslenskra fyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). 

Regína Margrét Gunnarsdóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson (2007) gerðu rannsókn 
á útvistun þjónushi og byggðu hana á fyrirliggjandi gögnum og viðtölum við stjórn- 
endur nokkurra innlendra þjónustufyrirtækja. Fram kemur hjá þeim að mörg þjón- 
ustufyrirtæki hafa sett upp starfsstöðvar víða um land í sínu nafni. Mjög fá fyrirtæki 



32 


Utvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 


virðast hins vegar velja þann möguleika að láta utanaðkomandi aðila sjá um alla 
starfsemi fyrirtækisins eða hluta hennar utan höfuðstöðvanna. Helstu niðurstöður 
þeirra eru að ástæður fyrir því að æskilegt sé að setja upp starfsstöð utan Reykjavíkur 
felist í að dregið sé úr starfsmannaveltu, rekstrarkostnaður lækki og að rekstrar- 
öryggi aukist við það að hafa fleiri en eina starfsstöð ef eitthvað kemur upp á. 

Reynir Örn Jóhannsson (2007) rannsakaði rithýsingu starfsmannamála. Hann 
tók viðtöl við 11 starfsmannastjóra eða staðgengla þeirra í íslenskum fyrirtækjum og 
komst að því að allir hafa þeir nýtt sér útvistun að einhverju leyti til þess að leysa 
starfsmannamál. Ástæðumar eru yfirleitt þær að menn eru að leita eftir betri þjón- 
ustu og auknum gæðum. Almennt voru þeir sem tóku þátt í rannsókninni sáttir við 
þjónustuna sem þeir fengu en nefndu þó að kostnaður væri oft heldur mikill og 
kæmi jafnvel stundum í veg fyrir að þessi leið væri farin. 

Ársæll Valfells og William J. Tastle (2007) hafa unnið að rannsóknum á sviði 
útivistunar upplýsingatækni meðal fyrirtækja á íslandi. Ellefu stór fyrirtæki voru 
valin rir hinum ýmsu atvinnugreinum til þess að sýna þverskurð rir íslensku atvinnu- 
lífi og síðan tekin opin viðtöl við stjórnendur þeirra. í ljós kom að öll fyrirtækin höfðu 
útvistað þjónustu á síðustu fimm árum og einhver þeirra á síðustu tíu árum. Eigin- 
legur launakostnaður var ekki talinn til sem ástæða til útvistunar heldur frekar stöð- 
ugleiki kostnaðar sem unnt er að ná fram með útvistun og aukinn heildarvirðisauki 
fyrir fyrirtækin. Sérfræðiþekking hýsingarfyrirtækjanna er hins vegar álitin hafa áhrif 
á heildar launakostnað fyrirtækjanna. Tilgangur útvistunar er því í raun, samkvæmt 
þessu, ekki að lækka launakostnað heldur auka möguleikana á skilvirkara og betra 
vinnuafli fyrir svipaðan kostnað og áður. Þátttakendur nefndu einnig eftirlit utan- 
aðkomandi aðila og aukið öryggi sem ástæður fyrir ritvistun. 

Yfirlit yfir innlendar rannsóknir á útvistun þjónustu sýnir að flestar þeirra 
byggja á viðtölum og afmörkuðu rirtaki. Samkvæmt því sem kemur fram í fræðilegu 
yfirliti eru margir kostir og vankantar tengdir ritvishm eins og fram kemur í töflu 2. 


Tafla 2. Kostir og vankantar útvistunar og hnattrænnar útvistunar. 


Kostir 

Vankantar 

Kostnaðarlækkun 

Trúnaðarbrestur 

Minni starfsmannavelta 

Þekkingartap 

Betri yfirsýn 

Minni yfirsýn 

Aukið og auðveldara eftirlit 

Óskýr ábyrgðarskipting 

Bætt þjónusta við viðskiptavini 

Minni tengsl við viðskiptavini 

Aukin gæði 

Dulinn kostnaður 

Aukin sérfræðiþekking 


Aukinn virðisauki 


Rekstraröryggi 






Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


33 


Taflan sýnir að meðal helstu kosta útvistunar hafa fræðimenn bent á sé kostnaðar- 
lækkun; minni starfsmannavelta; betri yfirsýn yfir rekstur; auðveldara eftirlit; bætt 
þjónustu við viðskiptavini; aukin gæði; aukin sérfræðiþekking; aukinn virðisauki og 
meira rekstraröryggi. Bent hefur verið á að ritvistun geti fylgt þeir ókostir að hrm 
leiði til trúnaðarbrests; þekking glatist rir fyrirtækjum; yfirsýn yfir rekstur minnki; 
ábyrgðarskipting verði óskýr milli aðila; tengsl við viðskiptavini minnki og að dulinn 
kostnaður fylgi oft útvistun. 

3. Rannsóknaraðferðir 

í greininni er gerð grein fyrir forkönnun sem flokkast sem eigindleg aðferðafræði 
(Collis og Hussey, 2003). Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við sérfræðinga og talsmenn 
nokkurra fyrirtækja. Slík viðtöl henta mjög vel þegar heildarþekking á fyrirbrigði eða 
ferli liggur ekki fyrir (Collis og Hussey, 2003). Markmið forkönnunarinnar var að fá 
fyllri þekkingu á útvistun þjónustu í íslenskum fyrirtækjum og nota þá þekkingu til 
að þróa spumingalista sem lagður yrði fyrir stórt rirtak fyrirtækja síðar. Reynt var að 
fá viðmælendur úr bæði útvistunar- og hýsingarfyrirtækjum og úr ólíkum greinum 
atvinnulífsins til að sem flest viðhorf kæmu fram. Fyrirtækin sem tóku þátt voru 
valin með hentugleikaúrtaki og fóru viðtölin fram á tímabilinu september 2008 til 
febrúar 2009. Fyrstu viðtölin voru tekin fyrir hrun banka á íslandi en þau síðustu 
nokkrum mánuðum síðar. Ástand efnahagsmála gætir að nokkru í viðtölum, einkan- 
lega mikil þensla á vinnumarkaði á höfuðborgarsvæðinu fyrir hrun og að horfið er 
frá útvistun eftir hrun. 

Rætt var við tíu aðila, en meðal þeirra voru forsvarsmenn fimm útvistunar- 
fyrirtækja og þriggja hýsingarfyrirtækja. Til að víkka umræðuna og skyggnast inn í 
heim blaðamanna var rætt við ritstjóra tímaritsins Blaðamaðurinn og press.is sem 
Blaðamannafélag íslands gefur út. Einnig var rætt við formann Verkfræðingafélags 
íslands um stöðu mála hjá verkfæði- og arkitektastofum. 

Ákveðið var að rannsóknin skyldi einna helst snúa að fjármála-, ráðgjafa, og 
fjarskiptafyrirtækjum og var því mikilvægt að ná til aðila sem gæhi svarað fyrir þess 
konar fyrirtæki. Leitað var til fyrirtækja sem rannsakendur höfðu heyrt að útvistuðu 
þjónustu eða fyrirtækja sem þóttu líkleg til þess að gera svo út frá fyrrgreindum 
forsendum. Símanúmeri hjá viðkomandi fyrirtæki var flett upp á vefsíðu símaskrár 
118, www.ja.is og í framhaldi af því hringt til þess að fá staðfest hvort þjónustu hafði 
verið útvistað eða ekki. Ef fyrirtækið hafði markvisst útvistað þjónustu þótti það til- 
valið í rannsóknina. Rætt var við þrjá aðila sem starfa hjá fjármálafyrirtæki og einn 
aðila innan ráðgjafa, tölvu-, og fjarskiptafyrirtækja. Einnig var rætt við ritstjóra Blaða- 
mannsins og formann Verkfræðingafélags íslands sem veitti þær upplýsingar að 
engar verkfræðistofur væru að útvista þjónustu til utanaðkomandi aðila. Verkfræði- 
stofur voru því ekki skoðaðar frekar. 

Haft var samband við þann aðila sem óskað var eftir að ræða við hverju sinni og 
tímasetning fyrir viðtal ákveðin. Alls voru tekin tíu viðtöl; átta viðtöl voru tekin eftir 



34 


Utvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 


ákveðnum viðtalsramma en eitt viðtal var tekið í gegnum síma án viðtalsramma. í 
sex tilvikum var sest niður með viðmælanda og þau viðtöl tekin upp á stafrænt upp- 
tökutæki. Tvö viðtöl voru tekin upp í símkerfi Háskólans á Akureyri þar sem ekki var 
unnt að setjast niður með viðmælendum sökum fjarlægðar. Lengd viðtalanna var á 
bilinu 16- 66 mínútur. Viðtölin voru öll færð yfir í tölvu þar sem þau voru afrituð 
með forritinu Express Scribe og slegin inn orðrétt í Microsoft Office Word. 

í töflu 3 gefur að líta yfirlit yfir viðmælendur og í hvaða fyrirtækjum þeir vinna. 


Tafla 3. Yfirlit yfir viðmælendur. 


Fyrirtæki 

Starfsgrein 

Kyn 

Staðsetning viðmælenda 

ISS 

Fasteignaumsjón 

Karl 

Akureyri 

Miðlun 

Símsvörun 

Kona 

Akureyri 

Blaðaútgáfa 

Fjölmiðlun 

Karl 

Akureyri 

Samherji 

Útgerð og vinnsla 

Karl 

Akureyri 

Kaupþing 

Fjármál 

Karl 

Reykjavík 

Capacent 

Ráðgjöf, ráðningar 

Kona 

Akureyri 

Viðmælandi 1 * 

Tölvumál 

Karl 

Akureyri 

Vodafone 

Fjarskipti 

Karl 

Reykjavík 

Viðmælandi 2* 

Fjármál 

Karl 

- 


* Tveir viðmælendur óskuðu nafnleyndar fyrir sig og fyrirtæki sitt. 


Þegar viðtöl við fyrrgreinda aðila höfðu verið tekin og greind kom fram mettun í við- 
tölum, þ.e. fátt nýtt kom fram um stöðu mála hér á landi í þeim starfsgreinum sem 
rannsóknin tók til. 

Þessi rannsókn er eigindleg og byggir á viðtölum við tiltölulega fáa viðmælend- 
ur sem valdir voru með hentugleikaúrtaki. Flestir þeirra starfa á Akureyri. Því verður 
að taka niðurstöðum með fyrirvara og varast að draga of víðtækar ályktanir af þeim. 
Niðurstöður ættu þó að gefa vísbendingar um útvistun þjónushi í íslenskum fyrir- 
tækjum. 

4. Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala um útvistun í íslenskum þjónustu- 
fyrirtækjum. Leitast verður við að svara þeim spurningum sem varpað var fram í 
inngangi. Fyrst verður kannað hvort fyrirtækin hafi mótað sér stefnu um útvishm og 
því næst um helstu ástæður útvistunar. Að því búnu er getið um forsendur fyrir 
flutningi þjónustu á milli landssvæða og hvert á land verkefnum er helst útvistað. 
Ennfremur er fjallað um hvaða verkefnum og hvers konar störfum er útvistað og 
kaflanum lýkur á því að meta reynslu stjórnenda af útvistun. 




Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


35 


4.1. Stefna um útvistun 

Stjómendur og forráðamenn allra fyrirtækja voru spurðir að því hvort mótuð hefði 
verið sérstök stefna um útvistun verkefna. Af svörum þeirra að dæma hefur ekkert 
þeirra mótað slíka stefnu. Viðmælandi hjá Kaupþingi kemst næst því að nefna stefnu 
þegar hann segir útvistun einfaldlega hjálpa fyrirtækinu að sinna því sem það er best 
í: 


Það er bara þannig að ef að þú ert fagaðili og ætlar að gera þitt fag vel þá er ekkert gott að 
vera að finna það út með því að gera alls kyns þætti sem eru fjarlægari heldur en þitt 
verskvið lýtur að. Það á t.d. við um þetta, þetta er svið sem viðskiptavinurinn vill hafa 
einn samningsaðila að en við erum ekki sérfræðingar í nema hluta af þeim þjónustu- 
þáttum sem viðskiptavinurinn vill semja um við okkur. Þess vegna útvistum við þessu til 
aðila sem er betur til þess fallinn. 

Athygli vekur að talsmaður Vodafone segir að efnahagsþrengingar að undanförnu 
hafi dregið úr útvistun í hugbúnaðarþróun og að í auknum mæli sé reynt að leysa 
þess konar verkefni innanhúss. Það byggir hins vegar ekki á sérstakri stefnu þar um. 

4.2. Helstu ástæður útvistunar 

Margar ástæður liggja að baki þeirri ákvörðun að útvista hluta af þjónustu sirtni til 
annarra aðila. Hins vegar eru þættir eins og kostnaðarlækkun eða minni starfs- 
mannavelta þeir þættir sem einna helst eru tilgreindir í rannsóknum sem ástæður 
fyrir útvistun. Um það atriði segir ritstjóri Blaðamannsins: 

[...] þegar að merrn eru síðan að spara í rekstrinum þá útvista menn gjarnan, fá lausa- 
menn til þess að þurfa ekki að sitja uppi með blaðamenn sem eru stundum að vinna eða 
sem eru ekki eins afkastamiklir og það er hægt að fá mikið af efni fyrir litla peninga. Þá 
hafa menn farið þessa leið að reyna að hafa einhverja lausráðna menn, sem eru verkefna- 
ráðnir og þú bara pantar hjá þeim eða kaupir af þeim. Það er ýmist pantað eða þér boðið, 
bara svona ákveðinn markaður. Þetta þá lækkar framleiðslukostnaðinn, menn hafa 
áhyggjur af því að svona í heildina þá lækki þetta líka „standardinn" í blaðamennsku. 

Út frá þessum ummælum er auðvelt að gera ráð fyrir því að útvistun í blaðamennsku 
sé í raun aðallega notuð til þess að reyna að takmarka kostnað. En ritstjórinn segir 
ennfremur: „Þá er líka hugsanlegt að ef þú ert opin fyrir því að útvista einhverjum 
greinum og umfjöllunum að þá fáirðu hugsanlega meiri fjölbreytni. Fjölbreytni 
skiptir máli í efnistökum og vali." 

Hjá Kaupþingi virðist starfsmannaveltan frekar vera drifkrafturinn að útvistun 
en kostnaður. Viðmælandi fyrirtækisins segir: 

Bankirm vildi færa störf út á landsbyggðina og ýmislegt sem var þess valdandi. Mikil 
þensla í kringum fjármálageirann á höfuðborgarsvæðinu og fólk mikið að færa sig í 
störfum sem hefur ekki gerst mikið úti á landsbyggðinni. Það hefur verið auðveldara að 
halda starfsfólki úti á landsbyggðinni, hefur verið öruggara. [...] Eg held að það sé fyrst 
og fremst traust starfsfólk, það er lítið um tilfærslur á fólki. Kannski svona fyrst og fremst 



36 


Utvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 


starfsmannaveltan. Það var ekki svo mikið verið að umdeila kostnaðarhagkvæmni eins 
og við héldum. 

Aðspurður að því hvort kostnaður hafi minnkað við það að útvista þessum þjónustu- 
þætti gaf viðmælandinn eftirfarandi svar: 

Nei. Þetta reyndist nú miklu dýrara fyrst vegna þess að þegar þú gerir svona samning þá 
reynir kannski undirverktakinn að fá sem mest til sín og reynir að nota gjaldskrárnar 
þannig að hann hafi sem best upp úr því. Það munaði eiginlega mjög litlu að það slitnaði 
upp úr á þessum tíma vegna þess að þetta reyndist eiginlega meira straumlínulaga ferli 
en við bjuggumst við. 

Viðmælandi hjá öðru fjármálafyrirtæki sagði að ákvörðunin hefði einfaldlega verið 
tekin vegna þess að fyrirtækið hafi ekki verið tilbúið að leggja út í nauðsynlegan 
kostnað til þess að reka sinn eigin tölvusal. Það sé mjög kostnaðarsamt að halda úti 
slíkri starfsemi og með því að útvista þessum þætti sé auðveldara að áætla allan 
kostnað eins og fastakostnað. Hjá Vodafone var kostnaður ekki drifkrafturinn þegar 
ákveðið var að útvista. Gefum viðmælenda hjá Vodafone orðið: 

Það er eiginlega bara þetta að dreifa svolítið ábyrgðinni, að vera ekki með öll eggin í 
sömu körfunni. Þetta er líka ágætt til þess að hafa samanburð. T.d. er ég nú með úthringi- 
ver sjálfur og ef Miðlun byrjar að ná einhverjum meiri árangri en við héma niður frá þá 
þurfum við klárlega að bæta í og þau þá sennilega að gera eitthvað betur en við. Þetta er 
ekki varðandi kostnað, jú kannski gæti þetta verið eitthvað aðeins ódýrara, en samt sem 
áður er þetta mjög svipaður kostnaður eins og að vera með eigin starfsmenn í þessu. Við 
erum ekki að þessu til þess að spara eða eitthvað slíkt. Það er ekki hugmyndafræðin á bak 
við þetta. 

Hann bendir þó á að það sjónarmið hafi almennt verið verið uppi að það sé mjög 
heppilegt að reka úthringiver á landsbyggðinni þar sem fasteignaverð, leiguverð og 
annað er ódýrara en í Reykjavík og nágrenni. Fulltrrii Vodafone segir ennfremur að 
það að hafa starfsemi út á landi, t.d. á Akureyri, geti aukið sölu: „ ... þegar ég ákvað 
að taka strákana inn á Akureyri þá var það nú bara af þeirri einföldu ástæðu að 
Akureyringar eru svona frekar íhaldssamir, ég held ég sé ekki að ljúga neinu þegar 
ég segi það og það bara hentar sjálfsagt behir að hringja frá Akureyri þegar maður er 
að selja á Akureyri. Þannig að það var líka ákveðin hugmyndafræði." 

Af því sem fram kemur hér að framan er óhætt að draga þá ályktun að einn 
helsti drifkrafturinn í útvistun þjónustu sé kostnaðarlækkun en allir viðmælendur 
nema einn telja til þann þátt. Fleiri ástæður eru nefndar eins og aukið rekstraröryggi 
eða það að geta einblínt á lykilhæfni fyrirtækisins. Þetta á einna helst við Kaupþing 
en það útvistar þeirri þjónustu sem starfsmennimir hafa ekki sérþekkingu á til þess 
að auka gæði þjónustunnar við sína viðskiptavini. Einnig fæst samanburður á 
rekstrarkostnaði. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


37 


4.3. Forsendur fyrir flutningi þjónustu út á land 

Framkvæmdastjórar og sérfræðingar voru spurðir að því hvaða forsendur þeir teldu 
að þyrftu að vera til staðar til að útvistun milli landssvæða teljist hagkvæm. Hér á 
eftir fylgja nokkur svör við þeirri spumingu. 

Framkvæmdastjóri sem óskar nafnleyndar taldi að það væru tvær ástæður fyrir 
því að fyrirtæki í Reykjavík útvisti verkefnum í mun meiri mæli en fyrirtæki á Akur- 
eyri eða á landsbyggðinni. í fyrsta lagi nefndi hann stöðugra og ódýrara vinnuafl og 
húsnæðiskostnað. Launamunur á landsbyggðinni og Reykjavík sé t.d. mun meiri en á 
landsbyggðinni og Akureyri og sennilega húsakostur einnig. í öðru lagi nefndi hann 
ólíkan hugsunarhátt í Reykjavík og úti á landi. Stjórnendur á Akureyri eru líklegri til 
þess að hugsa um heimahagana og hvað þeir geta gert fyrir sitt sveitarfélag. Þeir 
reyna því eftir fremsta megni að styðja við atvinnu í sinni heimabyggð frekar en 
stjómendur á höfuðborgarsvæðinu. Viðmælandi hjá Kaupþingi styður þessi ummæli 
er hann segir: 

Já, við sem erum alin upp út á landi, við vitum alveg af hverju það er útvistað meira frá 
höfuðborgarsvæðinu. Það er vegna þess að við viljum alltaf halda verkefnunum í heima- 
byggð. Svo bara er búið að vera þannig atvinnuástand núna í Reykjavík að það hefur bara 
oft á tíðum ekki verið hægt að ráða starfsfólk. 

Hann sagði jafnframt að ástæðan fyrir því að ákveðið var að útvista störfum til 
Siglufjarðar hefði að hluta til verið vegna þess að bankinn vildi stuðla að því að koma 
störfum út á landsbyggðina. Stjórnendur á höfuðborgarsvæðinu búa við allt önnur 
skilyrði en stjórnendur á landsbyggðinni og hefur t.d. reynst nánast ógerlegt að ráða 
nýtt starfsfólk til vinnu á höfuðborgarsvæðinu á undaförnum missemm. Sökum 
þenslunnar sem verið hefur að undanförnu í þjóðfélaginu em kröfur fólks orðnar allt 
of miklar og launin allt of há. 

Það hefur bara verið hagstætt fyrir fyrirtæki hérna á höfuðborgarsvæðinu að útvista 
svona þjónustu. Þetta er aðeins öðruvísi þar sem menn eru að reyna að halda í öll við- 
skipti eins og er náttúrulega sums staðar. Það er bara vegna þess að atvinnuástandið 
sveiflast meira á stöðum sem eru minni, eða hefur gert það. En það hefur bara verið 
þannig að minni byggðarlögin hafa fundið fyrir miklum sveiflum svo að þau eru líklegri 
til þess að verja það að hafa störf í sinni heimabyggð. 

Rekstrarstjóri Miðlunar á Akureyri tekur í sama streng þegar hann segir „[...] við 
erum ekki [...] að fá Akureyringa til þess að trúa því að það sé gott að útvista þjón- 
ustu. En við erum aðallega með fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, við emm með fyrir- 
tæki hér sem eru svona hluti af eða útibú fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu." 

Helstu ástæður fyrir því að verkefni eru flutt út á land virðast vera þær að 
vinnuafl á landsbyggðinni er stöðugra og kostnaður eins og launa- og húsnæðis- 
kostur töluvert lægri. Stjórnendur og fyrirtæki í litlum bæjarfélögum virðast freka 
hugsa um að halda störfum í heimabæ heldur en þau fyrirtæki sem stödd eru á 
höf uðb or gar s væðinu . 



38 


Utvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 


Verkefnum sem er útvistað geta verið jafn misjöfn og þau eru mörg og því mis- 
munandi forsendur sem þurfa að vera til staðar. Einn viðmælandi sagði að það sem 
þyrfti einna helst að vera til staðar væri mannauður en að einnig þyrfti ákveðin skil- 
virkni að vera til staðar í þeim upplýsingakerfum sem notuð væru hverju sinni. Hann 
svaraði þessari spumingu svona: 

Eg upplifi það að þetta sé einhvem vegirtn mannlegi faktorinn. Við emm búnir að dansa 
ýmsan dansinn í þessum hýsingarpælingum hjá okkur, búnir að spá í að hýsa okkar mál 
fyrir sunnan. Það er eitthvað með mannskapinn, þekkinguna og mannleg samskipti og 
þjónustulund. Góður hýsingaraðili sko, maður fær alltaf á tilfinninguna að hann sé tilbú- 
inn til þess að taka boltann og leysa málið fyrir þig. [...] Staðsetning er í rauninni ekki 
málið en maður vill auðvitað hafa samgöngur og arrnað í lagi svona í stómm dráttum. 

Rekstrarstjóri Miðlunar telur nálægð við tæknilega þjónushi vera nauðsynlega. Eins 
segir hann hraðvirkar tölvutengingar þurfi að vera á staðnum og nægt vinnuafl. 

Hann nefnir ennfremur rekstrarkostnað sem hannsegir að þurfi að vera lægri til þess 
að vega upp á móti ferðakostnaði. Viðmælandi hjá Vodafone telur einnig að tæknileg 
þjónusta þurfi að vera til staðar: 

Fyrsta forsendan sem þarf að vera til staðar er að það þarf að vera alvöru netsamband í 
bæjarfélaginu sem er nú orðin raunin í langflestum bæjarfélögum landsins. [...] Það þarf 
náttúrulega að vera húsnæði sem bíður upp á úthringingar, bara venjulegt skrifstofuhús- 
næði. Kröfumar eru mjög litlar eins og ég segi, við erum ekki að hitta viðskiptavinina, við 
emm ekki að taka á móti þeim. Það þarf að vera pósthús. Við gætum í rauninni verið 
nánast hvar sem er ef það er pósthús í nágrenninu og ágætis tenging. Þá erum við með 
allar þær forsendur sem við þurfum. 

Af framansögðu má ráða að forsendur fyrir útvistun verkefna út á land sé að til 
staðar sé mannauður, tæknileg þjónusta, lægri rekstrarkostnaður, gott netsamband, 
pósthús í nágrenninu og skrifstofuhrisnæði. 

Hvert á land er helst útvistað? Samkvæmt viðtölum er mjög misjafnt hvert fyrir- 
tæki eru að útvista þjónustu sinni. Samherji og fjármálafyrirtæki útvista þjónustu 
innan Akureyrar. Kaupþing útvistar sinni þjónustu út á landsbyggðina, nánar tiltekið 
á Siglufjörð. Vodafone útvistar víða um land, Miðlun tekur aðallega við verkefnum 
frá fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu og Capacent sinnir rannsóknum og ráðgjöf 
fyrir fyrirtæki á Akureyri og höfuðborgarsvæðinu. Tiltölulega fátítt er að fyrirtæki á 
landsbyggðinni útvisti verkefnum til Reykjavíkur og nágrennis. 

4.4. Hvaða verkefnum og störfum er útvistað? 

Útvistuð verkefni 

Samkvæmt því sem áður hefur komið fram er algengast að fyrirtæki éitvisti 
þjónustu eins og tölvumálum, ræstingum, bókhaldi, öryggisþjónustu, mötuneyti, eða 
tryggingum (Ingi Rrmar Eðvarðsson, 2006). Þetta á mjög vel við þau fyrirtæki sem 
voru skoðuð og útvista hluta af þjónustu sinni til annarra aðila ef marka má viðmæl- 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


39 


endur í rannsókninni. Samherji útvistar öllum sínum tölvumálum til hýsingaraðila 
innan sama bæjarfélags. Kaupþing útvistar lífeyrissjóðstengdri bakvinnslu og bók- 
haldsvinnu út á land og annað fjármálafyrirtæki útvistar tölvumálum en einnig öllu 
bókhaldi, bakvinnslu, ræstingum, öryggisgæslu og vöktun. Margir fjölmiðlar nýta 
sér útvishm með því að ráða blaðamenn í lausamennsku. Vodafone hefur aðallega 
verið að útvista úthringingum til Miðlunar á höfuðborgarsvæðinu en einnig var 
leitað til Miðlunar á Akureyri fyrir sérstakt verkefni. Umboðsaðilar Vodafone eru svo 
út um allt land í nánast öllum stærri bæjarfélögum eins og Vestmannaeyjum, Selfossi, 
Akranesi, Borgamesi, Sauðárkróki, ísafirði, Egilsstöðum og Húsavík. 

Flest fyrirtækin eru að útvista verkefnum sem tilheyra stoðþjónustu. Störfin eru 
þess eðlis að auðvelt er að skilgreina þau og afmarka. Hér em blaðamennska og ráð- 
gjöf þó undantekning. Aðkeyptar greinar tilheyra kjarnastarfsemi í blaðaútgáfu og 
ráðgjöf við stjórnun, stefnumótun og ráðningar hjá Capacent styðja við kjamastarf- 
semi fyrirtækja. 

Útvistuð störf 

Viðmælendur voru beðnir að lýsa þeim menntunarkröfum sem gerðar eru í 
þeim störfum sem útvistað hefur verið. Kaupþing útvistar allri bakvinnslu til 
Siglufjarðar. Viðmælandi gefur eftirfarandi lýsingu á þeim störfum sem útvistað er: 

Þetta er náttúrulega ekki svona þekkingarlega flókið. I rauninni er kannski frekar svona 
ráðandi faktor í því hvað þetta getur verið mikilvægt í viðskiptamódelinu, það er miklu 
frekar í upplýsingakerfinu heldur en þekking starfsfólksins. Þetta eru einföld störf [...] og 
það þarf ekki neina sérmenntun til að starfa þama. Ef það er eitthvað sem skiptir máli í 
þessu þá em það miklu frekar upplýsingakerfin, það er ekkert flókið að læra að nota 
þessi kerfi, þetta em bara innsláttarstörf. 

ISS sér um alhliða fasteignaumsjón, svo sem ræstingar fyrir önnur fyrirtæki, umsjón 
möhtneyfa, skrifstofuaðstoð og það nýjasta er umhverfishönnun fyrirtækja. Hvað 
varðar menntunar- og hæfnikröfur fyrir þessi störf segir fulltrúi ISS: 

Hvað varðar ræstingar þá gemm við ekki neinar sérstakar kröfur, nema þá einna helst að 
viðkomandi sé opinn og góður í mannlegum samskiptum. Með mötuneytin þá emm við 
með tvo kokka á okkar snærum sem sjá um utanumhald með eldhúsinu okkar. Fasteigna- 
umsjónin gerir kröfu um iðnmenntun. Skrifstofuaðstoðin er unnin í flestum tilfellum af 
okkar eigin fólki í ræstingum og við sjáum um að þjálfa þá einstaklinga. Hvað hitt varðar 
þá emm við með garðyrkjufræðing í vinnu. 

Miðlun hýsir aðallega símsvörun en einnig söluverkefni og kannanir. Fulltrúi 
Miðlunar segir að í rauninni séu engar sérstakar menntunarkröfur gerðar og í raun sé 
nóg að fá þjálfun í gegnum Miðlunarskólann og vinnustaðinn. Góð ensku-, íslensku- 
og tölvukunnátta sé hinsvegar skilyrði. 

Vodafone útvistar störfum í úthringingum. Þeir útvista úthringiverkefnum til 
Miðlunar ásamt því að vera með þrjá einstaklinga í verktakavinnu á Akureyri. 



40 


Utvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 


Ég mundi nú segja, þetta er engin kjarneðlisfræði, en miðað við sölustörf þá er þetta 
frekar flókið [...] En ef þú metur það út frá einhverjum svipuðum störfum þá er þetta með 
flóknari sölu sem þú kemst í [...] Við höfum ekki gert kröfur um ákveðna menntun en ég 
hins vegar leyfi mér að segja það að þegar ég er með mína eigin starfsmenn og er sjálfur 
að ráða fólk þá náttúrulega getur maður leyft sér ansi mikið í dag miðað við atvinnustöðu 
þjóðarinnar. Maður getur í rauninni farið fram á háskólamenntun og á ekkert í erfiðleik- 
um með að fá fólk í símasölu í dag, miðað við þá menntun [...] En ég er ekki að gera form- 
lega kröfu um það að þessi eða hinn sem vinnur hjá Miðlun sé með þessa eða hina 
menntun. Bakgrunn þeirra starfsmanna er ég í raun og veru ekki að kynna mér. 

Capacent hýsir margs konar þjónustu fyrir önnur fyrirtæki sem þó aðallega snúa að 
ráðgjöf, rannsóknum og ráðningum. Starfsmenn Capacent eru því að sinna störfum 
sem þarfnast mikillar sérhæfðrar þekkingar. Viðmælandi frá Capacent segir störfin 
frekar vera flókin þar sem um sérfræðistörf er að ræða. Hún segir menntunarstigið 
vera frekar hátt innan fyrirtækisins. Aðspurð að því hvort menntunar- og hæfnis- 
kröfur séu miklar hjá fyrirtækinu gefur hún eftirfarandi svar: 

Já, strangt til tekið því að hjá okkur eru örugglega 90% starfsmarma með háskólapróf og 
náttúrulega [...] margir með mastersgráðu. En það kannski [...] endurspeglar það að það 
eru mjög margir úti í samfélaginu með mastersgráðu. Þetta er í rauninni samt mjög ólíkt 
á milli deilda hjá okkur því að það eru svo ólík störf á milli deilda. Til dæmis í ráðgjöfinni 
þar eru mjög margir millistjómendur og svo stjómendur sem hafa verið í fyrirtækinu og 
úti í atvinnulífinu sem koma svo og em ráðgjafar hjá okkur. I ráðgjöfinni þar er reynsla 
alveg gríðarlega mikils metin. 

Fyrir þá sem vinna við úthringingar í rannsóknum eru hinsvegar ekki gerðar sömu 
kröfur. Störfin eru einfaldari og menntunarstigið skiptir því í raun ekki máli. Þeir 
starfsmenn sem starfa í úthringiveri eru ekki fastráðnir. 

í flestum tilvikum krefjast störfin sem útvistað er ekki mikillar formlegrar 
menntunar. Þess í stað er starfsfólk þjálfað í starfi. Helsta undantekningin frá því eru 
störf hjá Capacent. 

4.5. Reynsla af útvistun 

Viðmælendur voru spurðir út í reynslu af útvistun í þeirra fyrirtækjum. Af viðtölum 
að dæma virðist vera almenn ánægja með þá ákvörðun fyrirtækja að útvista þjón- 
ustu. Viðmælendur nefna ýmsa hluti eins og öryggi og vinnusparnað sem kosti við 
það að útvista. Einn viðmælandi nefnir sérstaklega vinnusparnað og segir að eftir að 
farið var að útvista tölvumálum fyrirtækisins hafi hann haft mun meiri tíma til þess 
að sinna öðrum málum. Eins fari mun minni tími í það að leysa þau vandamál sem 
upp geta komið. Útvistun gefur meiri möguleika á sveigjanleika í starfi og auðveldar 
jafnvel starfsmönnum frekar en ekki að viðhalda þekkingu innan fyrirtækisins. Með 
því að fá utanaðkomandi aðila til þess að sinna því sem þeir eru bestir í gefst færi á 
því að sækja námskeið og viðhalda þannig og efla þekkingu. Viðskiptavinir ættu þar 
af leiðandi að vera ánægðari og með útvistun reynist oft auðveldara að fylgjast með 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


41 


kostnaði þar sem það er einungis ein föst upphæð í samningum. í tilfelli Vodafone 
gefur útvistun fyrirtækinu færi á því að ná til stærri viðskiptamannahóps en ella. 

Þegar rætt er um gallana er fátt sem viðmælendur tína til. Fulltrúi Kaupþings 
telur smávægilega byrjunarörðugleika vera það helsta sem bjátað hefur á í þeirra 
samskiptum við sinn hýsingaraðila en því hafi fljótlega verið kippt í liðinn. Viðmæl- 
andi í fyrirtæki sem útvistaði tölvumálum segir: „Það virðast vera meira svona 
tæknilega flókin atriði sem eru að valda vandræðum frekar heldur en þjónustan. 
Þjónusta er alltaf eitthvað sem hægt er að ræða um." Viðmælandi í Vodafone nefnir 
að helsti gallinn sé sá að umboðsaðilar þeirra út á landi hafi í fleiri horn að líta en 
einungis að sinna sölu fyrir þá. Það sé þó mjög góð auglýsing að hafa þá á staðnum. 


Tafla 4. Yfirlit yfir útvistun þjónustuverkefna. 


Ástæður 

útvistunar 

Útvistuð 

þjónusta 

Staðsetning 

útvistunar 

Menntunar- 

kröfur 

Fjármála- Kostnaðarlækkun, 
fyrirtæki minni starfsmaima- 
velta, aukin þjónusta, 
rekstraröryggi 

Bakvinnsla, 

tölvumál 

Reykjavík, 

landsbyggðin 

Engar formlegar 
kröfur (starfsþjálfun) 

Fjarskipta- Áhættudreifing 
fyrirtæki 

Úthringingar, 

umboðssala 

(þjónusta) 

Reykjavík, 

Akureyri, 

landsbyggðin 

Engar formlegar 
kröfur (starfsþjálfun) 

Ráðgjafa- Á ekki við 
fyrirtæki 

Ráðgjafaverkefni, 
ráðningar og 
rannsóknir 

Akureyri, 

Reykjavík, 

landsbyggðin 

Engar kröfur til spyrla 
en háskólamenntun í 
ráðningum og ráðgjöf 

Hýsingar- Á ekki við 
fyrirtæki 

Símsvörun, þrif, 
fasteignaumsjón 

Akureyri, 

Reykjavík, 

landsbyggðin 

Engar kröfur, 
fasteignaumsjón og 
mötuneyti krefst þó 
menntunar 

Annað Kostnaðarlækkun, 

minni starfsmanna- 
velta 

Blaðamennska, 

tölvumál 

Akureyri, 

Reykjavík, 

landsbyggðin 

Engar kröfur 
(starfsþjálfun) 


Tafla 4 dregur saman helstu niðurstöður sem fram hafa komið í viðtölum. Þar er 
getið um ástæður útvistunar, hvaða þjónustuþáttum hefur verið ritvistað, hvert á 
land og menntunarkröfur til starfa. í töflunni eru þessir þættir flokkaðir eftir því 
hvort fjármála-, fjarskipta-, ráðgjafa-, hýsingar- eða annars konar fyrirtæki eiga í hlut. 
Eins og fyrr segir eru ástæður útvistunar margvíslegar; ýmiss konar þjónustu hefur 
verið útvistað víða um land og í flestum tilvikum eru ekki gerðar neinar formlegar 
kröfur til starfsmanna. 










42 


Utvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 


5. Umræða og lokaorð 

Markmið þessarar greinar var að skoða annars vegar útvistun í íslenskum þjónustu- 
fyrirtækjum almennt og hins vegar hvaða fyrirtæki útvista verkþáttum á milli lands- 
hluta. Helstu niðurstöður eru þær að engin stefna hefur verið mótuð innan fyrirtækj- 
anna varðandi útvistun þjónustuverkefna. Helstu verkefni sem hefur verið útvistað 
eru tölvumál, ræsting, símsvörun, bókhald og öryggisgæsla. Það eru vel afmörkuð 
verkefni sem auðvelt er að gera samning um við utanaðkomandi aðila. Það eru verk- 
efni sem Steven Tadelis (2007) segir að séu tilvalin til útvistunar. Jagersma og van 
Gorp (2007) benda jafnframt á það að verkefni sem tengjast tækniþróun og upplýs- 
ingatækni henti sérstaklega vel þegar kemur að útvistun. Capacent hýsir hins vegar 
flóknari verkefni eins og t.d. sérfræðiráðgjöf sem krefst háskólamenntunar og er ekki 
eins afmörkuð og verkefnin að framan. 

í flestum tilvikum krefjast þau störf sem útvistað hefur verið lítillar formlegrar 
menntunar af hálfu starfsfólks. Það er í samræmi við niðurstöðu Mithas og Whitaker 
(2006) sem segja störf sem krefjast lítillar menntunar vera betur fallin til útvistunar en 
þau störf sem krefjast mikillar menntunar og færni. 

Útvistaðir þjónustuþættir teljast nær allir til stoðþjónustu innan útvistunarfyrir- 
tækja. Kjamastarfsemi hefur ekki verið útvistað ef ráða má af viðtölum. Þjónustan 
sem Capacent hýsir fyrir önnur fyrirtæki er þó eilítið flóknari og má því segja að þar 
sé um kjarnastarfsemi að ræða þar sem ráðgjöfin snertir oft mikilvægustu rekstrar- 
þætti fyrirtækja. Hið sama á við um lausamennsku í blaðaútgáfu. 

Viðmælendur nefndu margar ástæður fyrir útvistun þjónustu. Þær helstu eru 
lækkun kostnaðar, aukið rekstraröryggi, minni starfsmannavelta, að einblína á lykil- 
hæfni, aukin fjölbreytni í blaðamennsku og áhættudreifing. Flestir þessir þættir em 
mjög í anda erlendra rannsókna. Þetta passar við það sem fram kemur í fræðilegu 
yfirliti þar sem lækkun rekstrarkostnaðar er einmitt talin ein helsta ástæða fyrir 
útvistun þjónustu (Fitzpatrick og DiLullo, 2007; Parkhe, 2007; Vietor og Veutsman, 
2005). Fleiri ástæður geta þó verið fyrir útvishm eins og að auka gæði þjónustunnar 
eða það að geta einblínt á lykilhæfni fyrirtækisins (Kakabadse og Kakabadse, 2007). 
Þessar niðurstöður eru einnig mjög í anda niðurstaðna Regínu Margrétar Gunnars- 
dóttur og Inga Rúnars Eðvarðssonar (2007). 

Flestir viðmælendur eru ánægðir með útvishm þjónushi en flestir nefna byrjun- 
arörðugleika sem hafi verið lagaðir þegar frá leið. í mjög fáum tilvikum virðist kostn- 
aður hafa lækkað. 

Sérstaða þessarar rannsóknar felst í því að hún sýnir að forsendur útvistunar 
eru margar og flóknar. Hún sýnir fram á að lækkun starfsmannaveltu er einn lykil- 
þáttur í ákvörðun fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu að útvista út á land en það hefur 
ekki komið fram í erlendum rannsóknum. Þá dregur rannsóknin fram mismunandi 
hugsunarhátt stjórnenda í Reykjavík og úti á landi þar sem þeir síðamefndu hugsa 
meira um hvað þeir geti gert fyrir sitt sveitarfélag. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


43 


Þessi rannsókn er eigindleg og byggir á viðtölum við tiltölulega fáa viðmæl- 
endur sem valdir voru með hentugleikaúrtaki. Flestir þeirra starfa á Akureyri. Því 
verður að taka niðurstöðum með fyrirvara og varast að draga of víðtækar ályktanir af 
þeim. Frekari rannsóknir þurfa að beinast að því hvort þær niðurstöður sem hér hafa 
verið kynntar eigi almennt við um íslensk þjónustufyrirtæki. Því er brýnt að kanna 
það með megindlegum aðferðum, svo sem spumingalistakönnun. 

Um höfundana 

Ingi Rúnar Eðvarðsson er prófessor í stjórnun við viðskiptadeild Háskólans á Akur- 
eyri. Netfang: ire@unak.is. Sigrún Björg Sigurðardóttir er verkefnisstjóri hjá Símennt- 
un Háskólans á Akureyri. Rannsóknin var styrkt af Rannsóknasjóði RANNÍS og 
Háskólasjóði KEA. Þessum aðilum eru færðar bestu þakkir fyrir að gera rannsóknina 
mögulega. Þá vilja höfundar þakka tveimur nafnlausum ritrýnum fyrir margar góðar 
og gagnlegar ábendingar. 

Heimildaskrá 

Ársæll Valfells og Tastle, W. J. (2007). Research on outsourcing of information technology 

systems of major Icelandic corporations. I Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.), Rannsóknir í 
félagsvísindum VIII (bls. 67-81). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla íslands. 
Bryson, J. R. (2007). The „second" global shift: the offshoring or global sourcing of corporate 
services and the rise of distanciated emotional labour. Geografiska Annaler: Series B, 
Human Geography, 89, 31-43. 

Collis, J. og Hussey, R. (2003). Business research: a practical guidefor undergraduate and 
postgraduate students. Houndmills: Palgrave Macmillan. 

Daft, R. L. (2007). Understanding the theory and design of organizations. Mason, Ohio: Thomson 
South-Western. 

Dicken, P. (2003). Global shift: reshaping the global economic map in the 21st century. London: 

Sage Publications. 

Elliott, G. C. (2006). International outsourcing: value vs. economics. Quality Progress, 39 (8), 
20-25. 

Fitzpatrick, W. F. og DiLullo, S. A. (2007). Outsourcing and the Personnel Paradox. SAM 
Advanced Management Journal, 72, 4-12. 

Fjármálaráðuneytið (2006). Útvistunarstefna ríkisins: ríkið sem upplýstur kaupandi þjónustu. Rit 
2006-1. Reykjavík: Fjármálaráðuneytið. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2006). Stjórnunaraðferðir og skipulag íslenskra fyrirtækja. Tímarit um 
viðskipti og efnahagsmál, útgáfa 2006, 1-24. 

Jagersma, P. K. og van Gorp, D. M. (2007). Redefining the paradigm of global competition: 
offshoring of service firms. Business strategy series, 8, 35-42. 

Kakabadse, A. og Kakabadse, N. (2002). Trends in outsourcing: contrasting USA and Europe. 
European Management Journal, 20, 189-198. 

Kakumanu, P. og Portanova, A. (2006). Outsourcing: its benefits, drawbacks and other related 
issues. Journal of American Academy ofBusiness, 9, 1-6. 



44 


Utvistun í íslenskum þjónustufyrirtækjum 


Mithas, S. og Whitaker, J. (2007). Is the world flat or spiky? Information intensity, skills, and 
global service disaggregation. Information Systems Research, 18, 237-259. 

Orðabanki íslenskrar málstöðvar (1997). Utankaup. Sótt 5. nóvember 2008, frá 
http://www.ismal.hi.is/ob. 

Parkhe, A. (2007). International outsourcing of services: introduction to the special issue. 
Journal of International Management, 13, 3-6. 

Regína Margrét Gunnarsdóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson (2007). Útvistun þjónustuþátta frá 
Reykjavík til landsbyggðar. I Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.), Rannsóknir ífélagsvís- 
indum VIII (bls. 395-405). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla íslands. 

Reynir Örn Jóhannsson (2007). Úthýsing starfsmannamála í íslenskum fyrirtækjum. Meistara- 
verkefni við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla íslands. 

Sameinuðu þjóðirnar (2004). World investment report, 2004 - the shift towards services. New 
York og Genf: Sameinuðu þjóðirnar. 

Tadelis, S. (2007). The innovative organization: creating value through outsourcing. 
Californian Management Review, 50, 261-277. 

Vietor, R. H. K. og Veytsman, A. (2005). American outsourcing. Boston: Harvard Business 
School. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


45 


íslenskir stjórnendur: 

Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, Guðmundur Kristján Óskarsson 

Ágrip: í þessari grein er varpað ljósi á íslenska stjórnendur, stjórnunaraðferðir þeirra 
og sérkenni. Greinin kannar einnig hvort breytingar hafi orðið á stjómunaraðferðum á 
ámnum 2004-2007. Rannsóknin byggir á rafrænni spurningalistakönnun þar sem 
stjómendur í íslenskum fyrirtækjum af ólíkri stærð vom spurðir um stjómun og 
svömn var 46%. Litlar breytingar komu fram milli kannana 2004 og 2007, nema hvað 
varðar stjómunarstíl og kyn, liðsstarf og rekstrarárangur. Af öðrum niðurstöðum má 
nefna að íslenskir stjómendur beita lýðræðislegum stjórnunaraðferðum og blanda 
saman ólíkum aðferðum. Konur beita frekar hvetjandi og veitandi stjórnun en karlar 
velja flestir felandi stjórnun. Meirihluti fyrirtækja er með liðsstarf og það er algengast í 
stærri fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. Staðsetning fyrirtækja á landinu og starfs- 
grein fyrirtækja hafði óveruleg áhrif á stjómun. Stærð fyrirtækja og menntun stjórn- 
enda hafði hins vegar nokkur áhrif á stjórnun. Liðlega sjö af tíu fyrirtækjum voru 
rekin með hagnaði 2006. Engin sjáanleg tengsl vom á milli stjómunaraðferða og 
rekstrarárangurs. Helsta skýring þess er að mikill meirihluti fyrirtækja skilaði 
hagnaði. 


Lykilorð: stjórnunaraðferðir; íslenskir stjómendur; liðsvinna 

Abstract: This article investigates Icelandic managers, their management methods and 
characteristics. The article also asks whether there were changes in management 
methods in Iceland during the years 2004-2007. The study is based on an electronic 
survey where managers in Icelandic companies of varying size were asked about 
management. The response rate was 46%. There are few apparent changes between 
the 2004 and 2007 surveys, except regarding management style and gender and team- 
work and company performance. Among other results are that Icelandic managers use 
democratic management methods and combine differing methods. Women tend to 
use supporting and coaching techniques while most men choose delegating tech- 
niques. The majority of companies have teams and this is most common in larger 
companies in the Reykjavík area. The geographical location of companies and the 
industry they are in have a negligible effect on management. The size of the company 
and the educational level of managers, however, had some effect on management. 
More than seven of every ten companies operated at a profit during the year 2006. 
There was no apparent connection between management methods and company 
performance. The principal explanation for this is that a large percentage of compa- 
nies tumed a profit. 

Keywords: management; Icelandic managers; teamwork 



46 


Islenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


1 . Inngangur 

Löngum hefur verið litið til stjórnenda og leiðtoga þegar hugað er að árangri fyrir- 
tækja, stofnana og þjóðríkja. Rannsóknir sýna að farsælir stjórnendur skila betri 
árangri fyrirtækja, herja, hljómsveita, stjómmálasamtaka og stéttarfélaga en aðrir 
stjómendur og ná auk þess betri árangri í að umbreyta fyrirtækjum og skipulags- 
heildum (Kreitner, 2004; Buchanan og Huczynski, 2004). Rannsóknir leiða einnig í 
ljós að stjómun hefur áhrif á starfsánægju, frammistöðu og framleiðni starfsfólks og 
starfsmannaveltu (Griffin, 2002; Kreitner, 2004; Mullins, 2005). Af þessu má ráða að 
rík ástæða sé til að rannsaka stjórnendur fyrirtækja. 

í þessari grein er spurt hvort breytingar hafi orðið á stjórnunaraðferðum í 
íslenskum fyrirtækjum á síðari árum. í könnuninni sem framkvæmd var árið 2004 
kom fram að flestir stjómendur beittu lýðræðislegum stjórnunaraðferðum, mikill 
meirihluti fyrirtækja notaði liðsstarf og stærð fyrirtækja og menntun stjómenda hafði 
mikil áhrif á stjómunaraðferðir sem notaðar voru. Þá skilaði mikill meirihluti fyrir- 
tækja í könnuninni hagnaði. í þessari grein eru kynntar niðurstöður rannsóknar sem 
fram fór síðla árs 2007 en hún er framhald sambærilegrar rannsóknar sem fram- 
kvæmd var árið 2004 (sjá Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). Markmið greinarinnar er að 
varpa ljósi á íslenska stjórnendur, stjórnunaraðferðir þeirra og sérkenni, svo sem kyn, 
búsehi og menntun. Eins og í fyrri rannsókn eru eftirtaldar rannsóknarspurningar 
settar fram: 

— Er munur á stjórnunaraðferðum milli fyrirtækja á landsbyggðinni, Akureyri og 
nágrenni og höfuðborgarsvæðinu? 1 

— Er munur á stjórnunaraðferðum eftir starfsgreinum og stærð fyrirtækja? 

— Er munur á stjórnunaraðferðum háskólamenntaðra stjórnenda og annarra 
stjómenda? 

— Er rekstrarárangur mismunandi eftir því hvaða stjórnunaraðferðir stjórnendur 
beita? 

í öðrum kafla er fjallað um fræðilega umræðu um stjórnun og í þeim þriðja eru 
rannsóknaraðferðir kynntar. Gerð er grein fyrir fyrirtækjum og stjómendum í fjórða 
kafla og í þeim fimmta er fjallað er um stjómunaraðferðir íslenskra stjómenda. 
Rekstrarárangri fyrirtækjanna í könnuninni er lýst í sjötta kafla og helstu niðurstöður 
eru kynntar í lok greinarinnar. 

2. Fræðileg umræða 

Stjómun er víðtækt hugtak sem nær yfir marga þætti. Upphaflega lögðu rannsak- 
endur innan leiðtogafræða megináherslu á að rannsaka persónuleikaeinkenni 

1 Þessi rannsóknarspurning byggir á þeirri forsendu að aðgengi fyrirtækja að menntun og nám- 
skeiðshaldi sé ólík eftir því hvar þau eru staðsett á landinu. Einnig eru hlutfallslega fleiri þjónustu- 
fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og fleiri framleiðslufyrirtæki á landsbyggðinni. Það getur haft 
áhrif á val stjómunaraðferða. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


47 


árangursríkra stjórnenda (e. trait theory). Síðar var lögð áhersla á að þjálfa stjórnendur 
og auka færni þeirra (e. s tyle counseling). Að auki hefur verið bent á mikilvægi 
aðstæðubundinna þátta í stjómun (e. contingency theory). Hin síðari ár hefur verið 
lögð mikil áhersla meðal fræðimanna og ráðgjafa á náðarleiðtoga (e. charismatic 
leadership) eða umbreytingaleiðtoga (e. transformational leadership), stjórnun liðsheilda 
(e. team leadership), kynjaða stjómun (e. gender and leadership) og áhrif menningar á 
stjómun (Ása Guðbjörg Guðfinnsdóttir, 2004; Bryman, 1996; Hofstede, 2003; 
Northhouse, 2007). Fræðimenn hafa jafnframt deilt um það hvort ein stjórnunar- 
aðferð henti best við allar aðstæður, eins og til dæmis Rensis Likert heldur fram, en 
hann telur að þátttökustjómun og lýðræðisleg stjómun skili bestum árangri óháð 
aðstæðum (sjá Bryman, 1996). Aðrir fræðimenn aðhyllast það sjónarmið að stjórnun 
verði að henta aðstæðum hverju sinni og þar má til dæmis nefna Daniel Goleman, 
Paul Hersey og Kenneth Blanchard (Bryman, 1996; Goleman, 2000). 

í annarri fræðahefð hefur áhersla verið lögð á verkaskiptingu og hlutverk 
stjómenda. Þannig lagði F. W. Taylor áherslu á ríka verkaskiptingu, stutta verkferla, 
aðgreiningu verkundirbúnings og vinnu og peningalega umbun (Taylor, 1997). 

Henry Fayol fjallaði hins vegar um hlutverk stjórnenda sem hann taldi felast í því að 
spá fyrir um framtíðina, skipuleggja og gera áætlanir, gefa fyrirmæli og deila niður 
verkefnum, samhæfa aðgerðir og hafa eftirlit með starfsemi fyrirtækja (Buchanan og 
Huczynski, 2004). Á svipaðan hátt telur Henry Mintzberg (1998) að hlutverk stjórn- 
enda felist í mannlegum samskiptum (hann sé táknrænn fulltrúi, leiðtogi og sam- 
starfsaðili); upplýsingahlutverki (hann sé ábyrgðaraðili upplýsinga, miðli þeim og sé 
talsmaður fyrirtækis rit á við); og ákvarðanatöku (hann sé frumkvöðull, eigi að halda 
truflunum í lágmarki, rithluta verðmætum og sé samningamaður). Hér er ekki tóm til 
að nefna alla þá sem hafa haft áhrif á rannsóknir á stjórnun en geta má Eltons Mayo 
(1997). Hann taldi rannsóknir sínar leiða í ljós mikilvægi hins óformlega kerfis í 
skipulagsheildum og mikilvægi vinnuhópa fyrir almenna starfsmenn. í samræmi við 
það lagði hann áherslu á að skapa góðan starfsanda með því að hlustað sé á umkvart- 
anir starfsfólks. Stjórnendur skulu þjálfaðir í því að taka tillit til starfsfólks og hinu 
óformlega kerfi skal ekki útrýmt heldur skal það sveigt að hinu formlega kerfi. 

Hér að neðan er gerð grein fyrir helstu rannsóknum sem gerðar hafa verið um 
stjómun í íslenskum fyrirtækjum. Almennum, kenningarlegum rannsóknum, þar 
sem ekki er hugað að fyrrgreindum þáttum í fyrirtækjum, er sleppt. 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2002) rannsakaði tengsl á vinnumarkaði og 
samspil stjórnunarhátta í stofnunum og fyrirtækjum við samskipti aðila vinnumark- 
aðarins og ytra efnahagsumhverfi á árunum 1987-1995 á íslandi. Hún ræddi við 41 
stjómanda í stærstu fyrirtækjum á íslandi, auk þess sem hrm studdist við vinnustaða- 
greiningu Gallups og önnur fyrirliggjandi gögn. Niðurstöður hennar leiða í ljós að 
ytri breytingar, svo sem efnahagskreppa, mikil óvissa og alþjóðavæðing, höfðu mikil 
áhrif á íslenska stjórnendur. Langtímastefnumótun, leiðtogahæfni og áætlanagerð 
urðu mun mikilvægari en áður og það jók mjög þýðingu fagstjómenda. Sami 



48 


Islenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


höfundur (2005) kannaði einnig áhrif viðhorfa hjá 20 millistjómdum í einu 200 
manna hátæknifyrirtæki á árangur þeirra í starfi. Árelía Eydís leggur vonarkenningu 
til grundvallar og kemst að því að vongóðir stjómendur séu líklegri til að ná meiri 
árangri við markmiðssetningu verkefna hjá starfsmönum sínum en þeir sem eru 
vonlitlir. Sama rannsókn og kenningarammi var notaður til að kanna samræmingu á 
milli vinnu og einkalífs hjá millistjórnendum. Niðurstöður eru þær að millistjórn- 
endum, sem hafa mikinn viljastyrk, eru útsjónarsamir og vongóðir, gengur betur en 
öðrum að samræma vinnu og einkalíf (Inga Hanna Guðmundsdóttir og Árelía 
Guðmundsdóttir, 2005). 

Harpa Björg Guðfinnsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir (2005) hafa fjallað um 
þróun stjórnendahæfi í litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Þær byggja niðurstöður 
sínar á rannsókn Hörpu Bjargar en hún tók viðtöl við 10 stjómendur í fyrirtækjum 
með 2-100 starfsmenn. Helshi niðurstöður eru þær að stór hluti af starfi viðmælend- 
anna fer í að sinna starfsmanna- og sölumálum. Viðmælendur töldu einnig að félags- 
leg hæfni skipti mestu í starfi sínu. Við þróun hæfni er þáttur óformlegra leiða mikill 
og athygli vekur að frumkvöðlar sækja ekki formlegar námsleiðir. 

Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir (2004) hefur rannsakað áhrif stjórnunarstíls og trú 
stjómenda á eigin stjórnunarfærni á viðhorf undirmanna til starfs síns og sálfélags- 
legs vinnuumhverfis. Hún lagði spumingalista fyrir á níu vinnustöðum (fimm 
þjónustufyrirtækjum og fjórum stofnunum). Alls svöruðu 472 einstaklingar, þar af 76 
yfirmenn og 396 undirmenn þeirra. Heildarsvörun var 69%. Ása Guðbjörg leitaðist 
við að sýna fram á að undirmenn umbreytingarstjómenda (e. transformational leaders- 
hip) séu jákvæðari gagnvart starfi sínu og vinnuumhverfi en undirmenn stjórnenda 
sem beita öðrum stjórnunarstíl. Niðurstöður hennar staðfesta það. Undirmenn 
umbreytingastjórnenda voru ánægðari í starfi og fengu meiri hvatningu og stuðning 
frá yfirmönnum sínum. Loks töldu þeir að betur væri hugað að mannauði og að þar 
ríkti menning og starfsandi sem hvetti fólk til nýbreytni. Rannsóknin studdi hins 
vegar ekki þá tilgátu að undirmenn aðgerðastjórnenda (e. transactional leadership ) 
væru neikvæðari til starfs síns og sálfélagslegs vinnuumhverfis, að því undanskildu 
að þeir upplifðu meira andlegt álag í starfi en undirmenn umbreytingastjórnenda. Af 
öðrum niðurstöðum má nefna að trú á stjómunarfærni hafði lítið forspárgildi um 
viðhorf undirmanna og að yfirmenn mátu sig að jafnaði með meiri umbreytingar- 
stjórnunarstíl en undirmenn þeirra gerðu. Þá töldu undirmenn að kvenkyns stjóm- 
endur sýndu fleiri einkenni umbreytingarstjórnunarstíls en karlkyns stjómendur. 

Tveir einstaklingar hafa rannsakað stjórnun í íslenskum útrásarfyrirtækjum. 
Annars vegar fjallar G. Dögg Gunnarsdóttir (2007) um íslenskan stjómunarstíl í 
útrásarfyrirtækjum. Hún tók viðtöl við stjómendur í þremur fyrirtækjum og kemst 
að þeirri niðurstöðu að stjórnendurnir séu yngri en gerist erlendis, séu umbreytingar- 
leiðtogar, séu starfsmönnum góðar fyrirmyndir og veiti þeim umboð til athafa. Þeir 
vinna jafnframt eftir láréttu skipulagi, ákvarðanataka þeirra er hröð og stéttleysi ríkir 
innan fyrirtækjanna. Helga Harðardóttir (2007) rannsakaði ákvarðanatöku í útrásar- 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


49 


fyrirtækjum með viðtölum við stjórnendur og með því að leggja fyrir spurningalista í 
tveimur fyrirtækjum. Niðurstöður benda til að hraði í ákvarðanatöku og frum- 
kvöðlahneigð sé mikil í útrásarfyrirtækjum, sem og vertíðarmenning. 

Tvær nýlegar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum kvenstjómendum. 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2008) tók viðtöl við átta kvenkyns forstjóra og fram- 
kvæmdastjóra og kemst að þeirri niðurstöðu að þær hafa haft meira fyrir leiðtoga- 
hlutverkinu en karlar, að gerð sé krafa um að þær séu mjúkar en þurfi jafnframt að 
sanna að þær geti tekið ákvarðanir og verið „harðar". Flestar hafa valið að verða „ein 
af strákunum" og látið fordóma í sinn garð ekki trufla sig í að ná settu marki. Mar- 
grét Sæmundsdóttir (2009) gerði athugun á því hvort íslensk fyrirtæki sem hafa bæði 
kynin í stjórn séu líklegri til þess að skila meiri arðsemi en fyrirtæki sem em með 
einsleitar stjómir og hvort munur væri á stjórnunaraðferðum kynjanna. Gerð var 
athugun á 101 fyrirtæki í þessu samhengi og jákvætt marktækt samband fannst milli 
þess að hafa bæði kynin í stjóm fyrirtækisins og arðsemi eigin fjár og veikt en jákvætt 
samband við arðsemi heildareigna. Hins vegar komu engin tengsl fram þegar skoðað 
var hvort seta kvenna í stjómum leiddi til fleiri kvenna í stjórnendastöðum og betri 
stjómunarhá með tilliti til starfsmanna. Kvenstjórnendur deildu síður verkefnum til 
undirmanna sinna en karlar og þær töldu sig frekar verða fyrir hindrunum í starfi. 

Ingi Rrmar Eðvarðsson (2004; 2005) hefur rannsakað ritbreiðslu og árangur 
þekkingarstjórnunar í íslenskum fyrirtækjum. Þar kemur fram að tiltölulega fá fyrir- 
tæki hafa tekið upp aðferðir þekkingarstjórnunar, fá fyrirtæki hafa mótað stefnu um 
miðlun og nýtingu þekkingar og fyrirtækin hafa ekki fjárfest í háþróuðum þekk- 
ingarstjómunarkerfum. Árangur þekkingarstjórnunar virðist vera mikill hjá þeim 
fyrirtækjum sem hafa innleitt hana. Hann hefur einnig rannsakað stjómunaraðferðir 
og skipulag íslenskra fyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). Ingi Rrmar og Víði 
Vernharðsson (2008) gerðu rannsókn á ákvarðanatöku í fjórum fyrirtækjum og 
byggðist hrm á viðtölum við stjórnendur og greiningu gagna úr fyrirtækjunum. 
Flestir stjórnendanna reiddu sig mikið á eigið innsæi og reynslu við smærri ákvarð- 
anir en þó einnig í sumum tilfellum við þær stærri. Hjá öllum fyrirtækjunum var í 
einhverjum tilfellum stuðst við Stjómunarvísindi í grunninn og þegar kom endan- 
lega að því að taka stóra ákvörðun var það gert af tveimur eða fleiri einstaklingum 
samkvæmt Carnegie-líkaninu. Meginniðurstaða rannsóknarinnar var sú að hvorki 
tegund starfsemi né skipulagsform fyrirtækjanna höfðu áhrif á ákvarðanatökuferlið 
en greinilegur munur var á ferlinu ef tekið var mið af stærð þeirra. 

Af framansögðu má ráða að margar rannsóknir hafa verið gerðar á liðnum 
árum hér á landi um stjórnunaraðferðir, einkanlega í stærri fyrirtækjum. Heildstæða 
vitneskju um stjórnunaraðferðir í íslenskum fyrirtækjum hefur skort. Það á einkan- 
lega við um stöðu mála í minni og miðlungsstórum fyrirtækjum. Af þessum sökum 
var ákveðið að ráðast á ný í þá könnun sem kynnt er í þessari grein. 



50 


Islenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


3. Rannsóknaraðferðir 

Sú rannsóknaraðferð sem best hentar markmiðum rannsóknarinnar er lýsandi rann- 
sóknaraðferð (e. descriptive research) sem miðast við að finna tíðni, hlutföll og tengsl 
breyta og að staðfesta eða hafna tilgátum. Tvær algengustu gerðir kannana eru 
spurningalistakannanir og viðtalskannanir (oftast í gegnum síma). Helstu kostir 
viðtalskannana er að tiltölulega auðvelt er að ná til fólks og það tryggir mikla svörun; 
aðferðin er skjótvirk; mögulegt er að koma í veg fyrir að spurningar séu misskildar 
og auðvelt er að fylgjast með gangi könnunarinnar. Kostir spurningalistakannana eru 
hins vegar þeir að þær eru tiltölulega einföld leið til gagnaöflunar; ekki þarf að ná til 
fólks á tilteknum tíma; engar skekkjur verða vegna áhrifa spyrla og svarendur hafa 
betra næði til að svara. Helsti ókostur þeirra er lágt svarhlutfall (Churchill, 2002). 

Spurningalistakönnun var valin í rannsókninni. Helsta ástæðan var að þannig 
yrði auðveldara að ná til stjórnenda en að taka símaviðtal við þá. Einnig hafði það 
áhrif á val rannsóknaraðferðar að áhugi var á því að endurtaka fyrri könnun frá árinu 
2004 sem var netkönnun (sjá Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). í báðum tilvikum var 
stuðst við netkönnun og sömu spumingar voru notaðar í báðum könnunum að því 
undanskildu að árið 2007 var sett inn ný spurning varðandi náðarleiðtogaeinkenni. 
Slík aðferð býður upp á ódýra og einfalda leið til að afla gagna og felur í sér kosti 
spurningalistakannana. Helstu ókostir slíkra aðferða eru að úrtakslistar eru ekki 
aðgengilegir og því er erfitt að velja fyrirtæki, þær krefjast aðgangs að neti og tækni- 
leg vandamál geta komið upp á við framkvæmd könnunarinnar (Malhrota og Birks, 
2003). 

Könnunin hófst 21. nóvember 2007 og henni lauk 18. desember sama ár. Rann- 
sóknarstofnun Háskólans á Akureyri sá um framkvæmd hennar. Sendur var spum- 
ingalisti í viðhengi með tölvupósti til forstöðumanna fyrirtækja og stofnana eða stað- 
gengla þeirra. Outcome-forritið var notað til að halda utan um gögnin og taka saman 
frumniðurstöður en gögnin voru unnin frekar í SPSS-forriti. ítrekun um þátttöku og 
spurningalisti var sendur fjórum sinnum til fólksins í úrtakinu til að auka svörun. 
Ekki var heitið neinum verðlaunum fyrir þátttöku. 

Sú ákvörðun að senda spurningalista með tölvupósti getur falið í sér hættu á 
skekkju, sem felst í því að ungir, vel menntaðir stjórnendur í stærri fyrirtækjum svari 
frekar en aðrir stjórnendur. Svo reyndist ekki vera hvað stærð fyrirtækja varðar þar 
sem 60% stjómenda í könnuninni stýrðu fyrirtækjum með færri en 20 starfsmönnum. 
Af þeim stjórnendum sem svöruðu höfðu 57,8% lokið háskólanámi og meðalaldur 
þeirra var 46,2 ár. Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir um menntun og aldur 
íslenskra stjórnenda er erfitt að meta svörun út frá þeim forsendum. 

Þýði kom frá Ríkisskattstjóra sem var þversnið af íslenskum fyrirtækjum með 
fimm starfsmenn eða fleiri launþega árið 2006 og hafa skilað inn launamiðum fyrir 
átta milljónir eða meira. 2 Fyrirtæki voru valin þannig að helmingur kæmu af höfuð- 

2 Val á stærð fyrirtækja í úrtaki miðaðist við að fá þversnið af íslenskum fyrirtækjum en ekki 
einungis þeim stærstu eins og flestar rannsóknir á fyrirtækjum hér á landi hafa einblínt á. Neðri 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


51 


borgarsvæðinu, 25% af Eyjafjarðarsvæðinu og afgangurinn annars staðar af landinu. 
Rökin fyrir því voru þau að þannig væri hægt að bera saman fyrirtæki miðað við 
staðsetningu þeirra á landinu. Upprunalegur þýðislisti innihélt 5031 fyrirtæki og 
stofnanir. Aðstandendur rannsóknarinnar ákváðu af röklegum ástæðum að fella brott 
fyrirtæki í landbúnaði (búrekstur), 3 landbúnaðarráðunauta, dvalarheimili aldraðra og 
heimili fyrir fatlaða, starfsemi stjórnmálaflokka og kirkjur og trúfélög. Ástæðan var 
sú að í slíkum rekstri reyndi mjög lítið á stjórnun og skipulag þar sem um fáa starfs- 
menn eða mikið um sjálfboðavinnu er vanalega að ræða. Eftir stóðu þá 4846 fyrirtæki 
og stofnanir á þýðislistanum. Úrtakið var valið þannig að 890 fyrirtæki og stofnanir 
voru valin með fyrrgreinda landfræðilega skiptingu í huga. Síðan voru leituð uppi 
netföng á heimasíðum eða á já.is. Þannig fengust upplýsingar um 537 netföng sem 
var endanlegt úrtak. Landfræðileg dreifing fyrirtækja á netfangalistanum endur- 
speglaði mjög vel upprunalegt þýði. 

Svör bárust frá 222 fyrirtækjum, tvö voru hætt rekstri og óvirk netföng voru 54. 
Það þýðir að svörun var 46,1%. Takmörkuð svörun er vel þekkt vandamál í spum- 
ingalistakönnunum. Aaker, Kumar og Kay rita t.d. (2001, bls. 226): „Á því leikur 
enginn vafi að vandinn við lágt svarhlutfall einkennir spurningalistakannanir. Ef 
spurningalisti er eintaldlega sendur til venjulegs slembiúrtaks, án viðeigandi áminn- 
inga, er líklegt að svörun verði innan við 20%. " Vandinn er oftar meiri í fyrirtækja- 
könnunum þar sem tímaskortur og álag dregur úr svörun. Netkannanir juku svar- 
hlutfall í fyrshi upp í 50-60% en það hefur síðan lækkað niður í 25-30% þegar nýj- 
ungabragurinn hefur horfið með aukinni notkun slíkra kannana (Burns og Bush, 
2003). í því ljósi er 46% svörun góð og endurspeglar hún mjög vel þýðið. 

Er dreifing þeirra sem ekki svöruðu eins og þeirra sem svöruðu? Eins og fram 
kemur síðar í þessri grei hafa þátttakendur í könnuninni eftirtalin sérkenni í saman- 
burði við tölur frá Hagstofu íslands um íslensk fyrirtæki almennt árið 2006: Þeir stýra 
fyrirtækjum með fleiri en 20 starfsmenn í meira mæli en almennt gerist (frávik 35,9 
prósentustig); fleiri koma úr einkahlutafélögum en öðmm rekstrarformum (frávik 
32,3 prósentustig), og tiltölulega færri stýra fyrirtækjum í þjónustu en meðaltal segir 
til um (frávik 18,4 prósentustig). Niðurstöður verður að túlka með það í huga. 

Spurningalistinn innihélt 44 spurningar. Hann var að mestu smíð þeirra sem 
stóðu að rannsókninni en stuðst var við aðra spurningalista um stjómunaraðferðir 
(líkan Herseys og Blanchards, 1988), þekkingarstjómun (sjá KPMG Consulting, 2000; 
Lim og Ahed, 2000) og árangursmælingar (sjá Nilsson og Kald, 2002). Spurninga- 
listinn var forprófaður í nokkrum fyrirtækjum og lagfærður lítillega í kjölfar þess. 
Spurningalistanum var skipt upp í bakgrunnsupplýsingar, skipulag og stjórnun, 
mannauðsstjórnun, þjónustustjórnun, gæðastjórnun, þekkingarstjórnun og stefnu- 
mótun. Fjöldi svarmöguleika í hverri spurningu var frá einum (t.d. að skrá aldur 

mörk voru dregin við fimm starfsmenn þar sem lítið sem ekkert reynir á skipulega stjórnun eða 

skipulag í fyrirtækjum með færri starfsmenn. 

3 Kjötvinnsla og sláturhús eru í úrtaki og flokkast til iðnaðar. 



52 


Islenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


sinn), þremur (já/nei/veit ekki) upp í 14 svarmöguleika (t.d. hvaða ávinning fyrirtæki 
hafi af þekkingarstjórnum). í nokkrum spumingum var heimilt að merkja við fleiri 
en eitt svar. í flestum spurningunum var stuðst við nafna- eða röðunarskala sem að- 
eins heimila að reikna út fjölda, tíðni og að nota krosstöflur. Spurningar um skipulag 
byggðu flestar á fjögurra flokka Likert-skala. í spumingum um aldur, starfsaldur, 
fjölda starfsmanna og veltu var stuðst við millibils- og hlutfallslega skala þar sem 
flóknari tölfræði er möguleg. Við tölfræðilega úrvinnslu var algengast að reikna út 
fjölda og tíðni en krosstöflur voru oftast gerðar um tengsl stjórnunar við stærð og þá 
starfsgrein sem viðkomandi fyrirtæki starfar í, auk menntunar stjórnenda. P-gildi og 
kí-kvaðrat var jafnframt reiknað út. Til að skera úr um marktækni milli hópa (t.d. 
fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni) var stuðst við tveggja hlutfalla 
próf. 4 

Hér verður aðeins gerð grein fyrir þeim hluta spurningalistans sem fjallar um 
stjómendur og stjómunaraðferðir. 

4. Fyrirtæki og stjórnendur 

Eins og fyrr segir bárust svör frá 222 fyrirtækjum. Liðlega helmingur þeirra (53,5%) 
er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu, 22,3% eru á Akureyri og nágrenni og önnur 
fyrirtæki dreifðust um landið. Það endurspeglar úrtakið vel sem var valið með land- 
fræðilega dreifingu í huga, þ.e. að um helmingur væri staðsettur á höfuðborgar- 
svæðinu og að 25% væru frá Akureyri og nágrenni þannig að mögulegt væri að 
greina fyrirtæki þar sérstaklega Helsta skekkjan í könnuninni er að hlutfallslega 
fleiri stjórnendur á höfuðborgarsvæðinu svara henni en stjómendur annars staðar á 
landinu, einkanlega á Akureyri og nágrenni. 

Fyrirtækin sem tóku þátt í könnuninni höfðu 59 starfsmenn að meðaltali á 
launaskrá árið 2006. 5 Um 44% fyrirtækjanna hafði 10 starfsmenn eða færri, 60% fyrir- 
tækjanna var með 20 starfsmenn eða færri og 92% þeirra hafði 100 starfsmenn eða 
færri. Eins og áður hefur komið fram eru fyrirtækin í könnuninni nokkru stærri en 
skrá yfir stærð íslenskra fyrirtækja hjá Hagstofu íslands gefur til kynna (Hagstofa 
íslands, 2008a). Um helmingur fyrirtækjanna í þessari könnun hafði 1-5 háskóla- 
menntaða starfsmenn en 24,5% fyrirtækja hafði engan háskólamenntaðan starfs- 
mann. Hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna er 25,68% að meðaltali. 

Velta fyrirtækjanna árið 2006 var 706 milljónir að meðaltali (frá 1,6 milljónum 
upp í 18 milljarða); 25% fyrirtækjanna höfðu 62 milljónir í veltu eða minna, 50% 


P\~Pi 

z= i = 

4 Formúlan er: pþlOO — p { ) p 2 (l00— p 2 ) 

K «1 »2 

5 Eitt fyrirtæki skar sig úr og var með 4600 starfsmerm. Þegar það er tekið út úr útreikningum lækkar 
meðaltalið í 37,6 starfsmenn. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


53 


fyrirtækja höfðu 132 milljónir eða minni veltu og um 19% höfðu veltu sem var meiri 
en 700 milljónir. 

Karlstjórnendur voru 79,5% svarenda og 20,5% konur. Það er nokkru fleiri 
kvenstjórnendur en meðal 100 stærstu fyrirtækja á íslandi 2007 (14%) en nokkru 
minna en meðal Evrópulanda þar sem gögn frá Eurostat sýna að konur voru 32% 
stjómenda árið 2004. Athygli vekur að hlutfall kvenstjórnenda er undir meðallagi á 
Norðurlöndum (Holst, 2006; Rannsóknarsehir vinnuréttar og jafnréttismála, 2007). 

Af þeim stjómendum sem svöruðu könnuninni höfðu 57,9% lokið háskólanámi, 
37,0% höfðu framhaldsskóla- og iðnmenntun og 5,1% svarenda höfðu eingöngu lokið 
gmnnskólanámi. Meðalaldur svarenda var 46,2 ár (sá yngsti 24 ára og sá elsti 68 ára). 
Meðalstarfsaldur í núverandi fyrirtæki var 9,8 ár. 

Algengasta rekstrarform fyrirtækja í könnuninni voru einkahlutafélög (ehf.) en 
67,9% fyrirtækjanna voru skráð með þeim hætti. Því næst komu almenningshluta- 
félög eða 13,7% fyrirtækja í könnuninni, 5,6% svarfyrirtækja voru fyrirtæki ríkis eða 
sveitarfélaga og annars konar rekstrarformi tilheyrðu samtals 12,8% fyrirtækjanna. Ef 
mið er tekið af flokkun Hagstofunnar á fyrirtækjum eftir rekstrarformi er ljóst að 
svörin eru skekkt þar sem hlutfallslega flest fyrirtæki sem svöruðu könnuninni eru 
hlutafélög. í skrá Hagstofunnar voru hlutafélög (almennings- og einkahlutafélög) 
49,5% og félagasamtök og sjálfseignarstofnanir fylgja þar fast á eftir með 37,4% 
hlutdeild (Hagstofa íslands, 2008b). 

Loks er þess að geta að um 4,7% fyrirtækja í könnuninni störfuðu í frumvinnslu 
(landbúnaði eða sjávarútvegi) 6 , 27,9% í iðnaði og úrvinnslu, 60% í þjónustu af ýmsu 
tagi og 7,4% fyrirtækja voru í öðrum ótilgreindum rekstri. Ef skipting fyrirtækja á 
atvinnugreinar er borin saman við skiptingu Hagstofunnar á fjölda fyrirtækja og 
félaga eftir atvinnugreinum 2006 kemur í ljós að frumvinnslufyrirtæki voru 4,4% 
fyrirtækja og félaga, iðnfyrirtæki 12,8% og þjónustufyrirtæki 78,5% af heildarfjölda 
(Hagstofa íslands, 2008c). Þjónustufyrirtæki hafa því minni svörun en aðrar atvinnu- 
greinar miðað við heildarþýði. 

Á þessu stigi liggja fyrir sérkenni fyrirtækjanna og þeirra stjórnenda sem 
svöruðu könnuninni og því er ekki úr vegi að kynna þær niðurstöður sem snúa að 
stjórnunaraðferðum fyrirtækja. 

5.1. Stjórnunaraðferðir: Almenn stjórnun 

Ekki er auðvelt að spyrjast fyrir um stjómunaraðferðir þar sem um flókið fyrirbæri er 
að ræða. í okkar tilviki jók það einnig á vandann að spurningalistinn var langur og 
rými til að fjalla um stjórnunaraðferðir sérstaklega var takmarkað. Til að nálgast 
viðfangsefnið með spumingalistaaðferð var stuðst við líkan Herseys og Blanchards 
(1988) um aðstæðubundna stjómun (e. situational leadership). Ástæða þess er að það er 
vel þekkt og mikið notað við þjálfun stjómenda: og hafa 400 fyrirtæki á lista Fortune- 


6 Vert er að minna á að landbúnaðarfyrirtæki voru felld úr úrtaki eins og fram hefur komið. 



54 


Islenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


tímaritsins yfir 500 helstu fyrirtæki notað líkanið í stjórnendaþjálfun. Líkanið leggur 
auk þess áherslu á sveigjanleika í stjómunaraðferðum og er auðvelt í framkvæmd. 
Líkan Herseys og Blanchards hefur verið gagnrýnt fyrir að það styðjist að litlu leyti 
við rannsóknir og að ekki sé tekið mið af mikilvægum þáttum eins og kyni og aldri 
þátttakenda (Northhouse, 2007). 

Hersey og Blanchard telja að stjórnandi verði að velja stjórnunaraðferð sem 
henti aðstæðum hverju sinni, þ.e. áhuga og hæfni starfsmanns til að leysa verkefni. 
Þeir aðgreina fjórar stjórnunaraðferðir en þær eru stýrandi (e. Airectivé), hvetjandi (e. 
supportive), veitandi (e. coaching) og felandi (e. delegating) stjórnun (sjá töflu 1). 


Tafla 1. Hugmyndir Pauls Herseys og Kenneths Blanchards um aðstæðubundna stjórnun. 


Stýrandi 

Lítill verkefnaþroski og áhugi starfsmanns. 
Stjórnandi gefur nákvæm fyrirmæli og 
fylgist grannt með frammistöðu 
starfsmanna. 

Hvetjandi 

Lítill eða miðlungsmikill verkefnaþroski, 
mikill áhugi starfsmanns. 

Stjórnandi veitir upplýsingar, útskýrir, spyr 
og hvetur til dáða. 

Veitandi 

Miðlungsmikill eða mikill verkefnaþroski, 
e.t.v. lítill vilji starfsmanns. 

Stjórnandi veitir uppörvun, stuðning og 
hvatningu, hvetur til þátttöku. 

Felandi 

Mikill verkefnaþroski, mikill áhugi 
starfsmanns. 

Stjórnandi færir starfsmanni vald til að vinna 
á eigin forsendum, fylgist með álengdar. 


Þegar stjómendur voru spurðir um hvaða stjórnunaraðferðum þeir beiti svöruðu 80 
(37%) að þeir útskýri verkefni, láti starfsfólk vinna á eigin forsendum og fylgist með 
álengdar (felandi stjórnun). 7 Nokkru færri (28,2%) veita starfsfólki upplýsingar, 
útskýra ákvarðanir og spyrja og hvetja (hvetjandi stjórnun). Meðal stjórnenda blanda 
24% saman ólíkum stjórnunaraðferðum (sjá mynd 1). Athygli vekur að innan við 3% 
stjómenda beita stjórnunarferðum í anda einvaldsstjórnunar, þ.e. að segja starfsfólki 
nákvæmlega fyrir verkum og fylgjast vel með því (stýrandi stjórnun). Nokkrar 
breytingar eru milli kannana. Þannig segjast fleiri stjómendur styðjast við felandi og 
veitandi stjómun 2007 en 2004 og færri segjast blanda saman stjómunaraðferðum eða 
nota hvetjandi stjórnun. Breytingarnar nema um 3-4 prósentustigum og eru ekki 
marktækar. Ekki er munur á vali stjórnenda á stjórnunaraðferðum eftir því í hvaða 
starfsgrein þeir starfa. 


7 Við spurningu um hvaða stjórnunaraðferðum stjómendur beiti vom gefnir sex valmöguleikar. 
Hver stjórnunaraðferð var útskýrð nánar í orðum, t.d. „segi starfsfólki nákvæmlega hvernig og 
hvenær það eigi að vinna störfin og fylgist vel með starfsfólki." Það er dæmi um stýrandi stjómun. 
Auk fjögurra stjómunaraðferða Hersey og Blanchard var gefinn kostur á að merkja við þá 
möguleika að blanda saman aðferðum og ekkert af ofantöldu. 







Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


55 


40% 



Felandi Hvetjandi Blandar Veitandi Stýrandi Annað 

stjórnun stjórnun saman stjórnun stjórnun 

aðferðum 


■ 2004 
2007 


Mynd 1. Hvaða stjórnunaraðferðum beitir pú í starfi pínu sem stjórnandi, 2004 og 2007. n = 
262 (2004), 216 (2007). 


Menntun stjórnenda virðist hafa áhrif á val stjórnunaraðferða. Stjórnendur sem 
lokið hafa grunnskólanámi beita helst felandi og blönduðum stjórnunaraðferðum, 
iðn- og framhaldsskólamenntaðir stjómendur nota mest felandi og hvetjandi 
stjómun en háskólamenntaðir stjórnendur velja hvetjandi, blandaðar og felandi 
stjórnunaraðferðir nær jöfnum höndum (sjá töflu 2). Munurinn á milli grunnskóla-, 
iðn-, framhaldsskóla- og háskólamenntaðra stjórnenda er marktækur þegar stuðst er 
við Kí-kvaðrat próf (p=0,019). 


Tafla 2. Menntun stjórnenda og stjórnunaraðferðir. 



Grunnskólanám 

Framhaldsskólanám 

Iðnnám 

Háskólanám 

Stýrandi 

0,00% 

3,30% 

8,50% 

0,80% 

Hvetjandi 

18,20% 

26,70% 

19,10% 

32,80% 

Veitandi 

0,00% 

6,70% 

4,30% 

6,40% 

Felandi 

45,40% 

50,00% 

53,20% 

28,00% 

Blandar saman 

36,40% 

10,00% 

12,80% 

31,20% 

Annað 

0,00% 

3,30% 

2,10% 

0,80% 


100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

Fjöldi 

11 

30 

47 

125 


Kí = 28,36, df = 15, p = 0,019 


Kvenstjórnendur velja helst hvetjandi stjómun (35%) en karlarnir velja flestir 
felandi stjórnun (41%) eins og fram kemur í töflu 3.. Einnig nota konur frekar veit- 
andi stjórnun heldur en karlar. Karlar eru þeir einu sem beita stýrandi stjórnun en 
aðeins var um 6 einstaklinga að ræða. Kynjamunurirtn er marktækur þegar stuðst er 




56 


Islenskir stjórnendur : Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


við Kí-kvaðrat próf (p = 0,031). Enginn kynjamunur var merkjanlegur í könnuninni 
2004. 


Tafla 3. Kyn stjórnenda og stjórnunaraðferðir. 



Karl 

Kona 

Stýrandi 

3,5% 

0,0% 

Hvetjandi 

26,5% 

34,8% 

Veitandi 

3,5% 

14,0% 

Felandi 

41,2% 

23,3% 

Blandar saman 

24,1% 

25,6% 

Annað 

1,2% 

2,3% 


100,0% 

100,0% 

Fjöldi 

170 

43 


Kí = 12,28, df = 5, p = 0,031 


Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu virðast síður velja felandi og veitandi stjórnun en 
fyrirtæki annars staðar á landinu. Þessi munur er þó ekki marktækur. Stærð fyrir- 
tækja hefur engin sýnileg áhrif á þær stjórnunaraðferðir sem valdar eru. 

Samkvæmt kenningum um náðarleiðtoga (e. charismatic leadership ) hegða slíkir 
leiðtogar sér með einstökum hætti sem hefur mikil áhrif á fylgjendur þeirra. Talið er 
að þeir hafi fimm sérkenni sem aðgreini þá frá öðrum leiðtogum. Þessi sérkenni eru 
þau að þeir hafi mjög mótaða sýn á framtíðina; þeir eru tilbúnir að taka áhættu til að 
ná fram þeirri sýn; næmni hvað varðar umhverfi og þarfir undirmanna sinna; þeir 
sýna hegðun sem er óhefðbundin. Rannsóknir sýna jafnframt að náðarleiðtogar 
hvetja undirmenn sína til dáða þannig að þeir afreka meira og eru ánægðari í starfi 
en undirmenn hefðbundinna leiðtoga. Skýringa er að leita í því undirmenn eru betur 
meðvitaðir um mikilvægi sértækra og háleitra markmiða; þeir taka hagsmuni skip- 
ulagsheildar framyfir eigin hagsmuni og þeir fást við skapandi og háleit markmið. Þá 
skapa náðarleiðtogar traust meðal starfsfólks (Robbins, 2003; Northhouse, 2007). 

Þátttakendur í rannsókninni voru beðnir að taka afstöðu til eftirtalinna full- 
yrðinga: Ég hef mjög skýra framtíðarsýn og á auðvelt með að miðla henni til annarra; 
Ég er reiðubúinn að taka mikla áhættu til að hrinda sýn minni í framkvæmd; Ég 
skynja vel þarfir og væntingar annarra og bregst skjótt við þeim; Ég framkvæmi hluti 
með nýstárlegum hætti og framkoma mín er óhefðbundin. Svarendur gátu merkt við 
mjög sammála, frekar sammála, frekar ósammála og mjög ósammála. Svör þátttak- 
enda gefur að líta á mynd 2. Þar kemur fram að liðlega 90% svarenda er mjög eða 
frekar sammála fullyrðingunum um að þeir hafi skýra framtíðarsýn og að þeir skynji 
vel þarfir og væntingar annarra. Mun færri voru sammála hinum tveimur full- 
yrðingunum. Þannig voru aðeins um helmingur svarenda mjög eða frekar sammála 
því að þeir væru reiðubúnir að taka mikla áhættu til að hrinda sýn í framkvæmd og 






Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


57 


nokkru færri sögðust framkvæma hluti með nýstárlegum hætti. Aðeins 60 stjóm- 
endur merktu mjög sammála við allar fjórar fullyrðingarnar og geta þannig talist 
hafa náðarleiðtogaeinkenni. 


Sammála 

Ósammála 


Mynd 2. Svör þátttakenda við Jullyrðingum um náðarleiðtogaeinkenni. 

Enginn munur var á körlum og konum hvað varðar fyrrgreindar fullyrðingar. Lítill 
munur var einnig á menntun stjórnenda og hvort þeir telja sig til náðarleiðtoga og 
það hafði ekki áhrif á rekstrarárangur. Það á einnig við um starfsgrein sem stjóm- 
endur starfa í sem og stærð fyrirtækja. 

5.2. Stjórnunaraðferðir: Liðsvinna 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að liðsvinna getur aukið framleiðni, lækkað framleiðslu- 
kostnað og örvað nýsköpun. Enn fremur má nefna að hún er talin geta aukið ánægju 
viðskiptavina, starfsánægju, hollustu við fyrirtæki og gæði vöru og þjónustu (Zár- 
raga og Bonance, 2003; Buchanan og Huczynski, 2004). Aukin alþjóðleg samkeppni 
og örar tæknibreytingar hafa því ýtt undir vinsældir liðsvinnu innan stjórnunar- 
fræðanna. Ein spurning í könnuninni laut að því að spyrja um liðs- eða hópastarf í 
fyrirtækjum. Alls bárust 216 svör við þeirri spumingu og stjórnendur í 145 fyrirtækj- 
um (67,1%) sögðu að liðs- eða hópastarf væri við lýði í fyrirtækinu. Það er nokkru 
minna en árið 2004 en þá sögðu 71,5% stjórnenda að liðsstarf væri í fyrirtækinu. Liðs- 
starf var algengast í iðnaði (71,7%), þá í frumvinnslufyrirtækjum (70,0%) og loks í 
þjónustufyrirtækjum (65,6%). Munurinn er ekki tölfræðilega marktækur. 

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu nota liðsstarf mest en 76,3% svöruðu að þau 
nýti sér hópastarf, 58,0% fyrirtækja á landsbyggðinni og 58,3% fyrirtækja á Akureyri 
og nágrenni (sjá töflu 4). Kí-kvaðrat-stuðull í töflu 3 (p=0,017) gefur til kynna að um 






Mjðgskýr 

framtíðarsýn 


Reiðubúinn að 
taka mikla 
áhættu 


Skynja þarfir 
ogvæntingar 
annarra 


Framkoma er 
óhefðbundin 


58 


Islenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


samband sé að ræða milli liðsstarfs og staðsetningar fyrirtækja. Munurinn er töl- 
fræðilega marktækur þegar borin eru saman hlutföll hópa milli höfuðborgarinnar og 
landsbyggðarinnar (p=0,018) og höfuðborgarinnar og Akureyrar (0,027). Munurirtn er 
hins vegar ekki marktækur milli landsbyggðarinnar og Akureyrar. Árið 2003 voru 
það fyrirtæki á landsbyggðinni sem notuðu liðsstarf mest (sjá Ingi Rúnar Eðvarðsson, 
2006). 

Tafla 4. Liðsstarfog staðsetning fyrirtækja. 



Höfuðborgin 

Akureyri 

Landsbyggðin 

Liðstarf 

76,3% 

58,3% 

57,7% 

Ekki liðstarf 

23,7% 

41,7% 

42,3% 


100,0% 

100,0% 

100,0% 

Fjöldi 

114 

48 

52 


Kí = 8,185, df = 2, p = 0,017 


Fyrirtæki með fleiri en 50 starfsmenn nota liðsstarf í 83,3% tilfella en minni fyrirtæki í 
64,4% tilfella. Kí-kvaðrat-stuðull (4,9, p=0,027) hafnar núll-tilgátunni og munurinn er 
tölfræðilega marktækur þegar borin eru saman hlutföll tveggja hópa (p=0,008). 
Liðsvinna virðist leiða til betri rekstrarafkomu fyrirtækja því að marktækur munur er 
á því hvort fyrirtæki sem hafa tekið upp liðsstarf séu rekin með hagnaði eða tapi 
(p=0,024). Þetta eru aðrar niðurstöður en í könnuninni 2003 því að þá var enginn 
marktækur munur. 


70% 

60% 



Verkefnalið Þverfaglegir Framleiðslu- Umbótalið Aðgerða- Annað 

hópar hópar hópar 


■ 2004 
2007 


Mynd 3. Hvernig hópar eru við lýði í fyrirtækinu? Merkt viðfleiri en eitt svar efvið á. 





Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


59 


Við spumingu um það hvers konar hópastarf sé í fyrirtækjum bárust svör frá 
138 fyrirtækjum og þar sem mögulegt var að merkja við fleiri en eitt svar bárust alls 
190 svör. Verkefnalið (að vinna í teymi að tilteknu verkefni) em algengasta form 
hópastarfs og er það að finna í 50,7% fyrirtækja. Þverfaglegir hópar, þar sem fólk úr 
mismunandi deildum vinnur saman, eru einnig algengir en slíkir hópar eru við lýði í 
34,0% fyrirtækja og síðan koma framleiðsluhópar sem vinna að staðaldri saman í 
framleiðslu eða þjónustu (31,2%). Umbótalið er að finna í um 12,3% fyrirtækja og 
aðgerðahópa í 8% fyrirtækja (sjá mynd 3). Það er mjög áþekk dreifing og árið 2004. 

Af því sem fram kemur hér að ofan er ljóst að liðsvinna er algeng í íslenskum 
fyrirtækjum. Það á einkum við um stærri fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. 

6. Rekstrarárangur 

Stjórnunaraðferðir eru mikilvægar fyrir rekstur og afkomu fyrirtækja eins og fyrr 
segir. Stjórnun hefur áhrif á starfsánægju, frammistöðu og framleiðni starfsfólks, 
liðsvinnu, starfsmannaveltu og rekstrarárangur fyrirtækja (Griffin, 2002; Buchanan 
og Huzcynski, 2004; Kreitner, 2004; Mullins, 2005). 

Athyglisvert er að kanna hvort stjórnunaraðferðir hafi áhrif á rekstrarárangur 
fyrirtækjanna í könnuninni. í könnuninni var rekstrarárangur einungis metinn rit frá 
því hvort fyrirtækin skiluðu hagnaði eða ekki. Meirihluti fyrirtækja er svöruðu 
könnuninni, eða 155 (74,2%), var rekinn með hagnaði árið 2006, 34 (16,3%) voru rekin 
með tapi og 19 (9,1%) á núlli (sjá mynd 4). Hlutfall fyrirtækja sem rekin voru með 
tapi var þrem prósentustigum hærra en árið á undan. Séu þessar niðurstöður yfir- 
færðar á þýðið er ekki hægt að fullyrða að breyting hafi átt sér stað milli ára. 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 



Mynd 4. Rekstrarafkoma fyrirtækja í könnuninni 2003 og2006. 


60 


Islenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


Stærð fyrirtækja virðist ekki hafa áhrif á afkomu þeirra og ekki heldur land- 
fræðileg staðsetning. Afkoma fyrirtækja er hins vegar ólík eftir starfsgreinum. Besta 
afkoman er í iðnaði og frumvinnslugreinum en nokkru slakari í þjónustufyrir- 
tækjum. Munurinn á iðnfyrirtækjum og þjónustufyrirtækjum er marktækur þegar 
hlutföll tveggja hópa eru borin saman (p=0,028) en það á ekki við um mun á milli 
frumvinnslu- og iðnfyrirtækja eða frumvinnslu- og þjónustufyrirtækja. Stjómunar- 
aðferðir hafa ekki áhrif á rekstrarárangur fyrirtækjanna í könnuninni. Mennhm 
stjómenda virðist hins vegar hafa áhrif á árangur fyrirtækjanna. Athyglisvert er að 
hlutfallslega skila stjórnendur með iðnnám bestum árangri en grunnskólamenntaðir 
stjómendur slökustum árangri. Kí-kvaðrat-stuðull í töflu 5 (p=0,004) gehir til kynna 
að sambandið sé ekki háð tilviljun. Munurinn á milli rekstrarárangurs iðnmenntaðra 
stjómenda og stjómenda með aðra menntun er marktækur miðað við tveggja hlut- 
falla próf (p=0,004). Hins vegar ber að varast að draga of víðtækar ályktanir af því þar 
sem líklegt er að aðrir stjórnendur séu í fyrirtækjunum sem hafi aðra mennhm og 
auk þess eru tæplega 20% fyrirtækja í könnuninni fyrirtæki sem ekki stefna að 
hagnaði. Þá eru margir aðrir þættir sem hafa áhrif á rekstrarárangur, svo sem 
skattamál, hráefnisverð, samkeppnisstaða o.fl. 


Tafla 5. Menntun stjórnenda og rekstrarárangur. 



Grunnskólanám 

Framhaldsskólanám 

Iðnnám 

Háskólanám 

Hagnaður 

44,4% 

75,9% 

93,2% 

82,2% 

Tap 

55,6% 

24,1% 

6,8% 

17,8% 


100,0% 

100,0% 

100,0% 


Fjöldi 

9 

29 

44 

107 


Kí = 13,078, df = 3, p = 0,004 


Af því sem fram kemur hér að framan er ljóst að stjórnunaraðferðir virðast ekki 
hafa áhrif á rekstrarárangur fyrirtækjanna sem svöruðu könnuninni. Það er mjög 
athyglisvert og þetta atriði þarf frekari rannsókna við. 

7. Niðurstöður 

Stjómendur í könnuninni beita felandi stjórnun í 37% tilvika, nokkuð færri eða 28,2% 
styðjast við hvetjandi stjórnun og 24,1% blanda saman ólíkum stjórnunaraðferðum. 
Konur beita aðallega hvetjandi stjómun en karlar felandi stjómun. 

Alls kváðust 145 fyrirtæki (67,1%) vera með liðs- eða hópastarf í starfsemi sinni. 
Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu nota liðsstarf mest, þá fyrirtæki á Akureyri og 
nágrenni og loks á landsbyggðinni. Fyrirtæki með fleiri en 50 starfsmenn nota liðs- 
vinnu oftar en fyrirtæki með færri starfsmenn. Verkefnalið er að finna í 50,7% fyrir- 
tækjanna, þverfaglega hópa í 34,0% þeirra og framleiðsluhópa í 31,2% þeirra og 
aðgerðahópa í 8% þeirra. 






Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


61 


Meirihluti fyrirtækjanna sem svaraði könnuninni (74,2%) var rekinn með hagn- 
aði árið 2006. Iðnfyrirtæki skiluðu oftar hagnaði en þjónustufyrirtæki. Iðnmenntaðir 
stjómendur skiluðu oftar hagnaði en stjórnendur með aðra mennhm en túlka ber þær 
niðurstöður með varúð þar sem margir þættir hafa áhrif á hagnað fyrirtækja. Stjóm- 
unaraðferðir virðast ekki hafa áhrif á rekstrarárangur. 

Hér verða helstu niðurstöður dregnar saman í samræmi við rannsóknar- 
spurningar: 

— Staðsetning fyrirtækja á landinu hafði aðeins áhrif á notkun liðsvinnu. 

— Starfsgrein stjómanda hafði ekki marktæk áhrif á stjórnunaraðferðir en rekstrar- 
afkoma er betri í iðn- og frumvinnslufyrirtækjum en þjónustufyrirtækjum. 

— Stærri fyrirtæki nota liðsvinnu oftar en minni fyrirtæki. 

— Háskólamenntaðir stjórnendur virðast beita öðrum stjórnunaraðferðum en stjórn- 
endur með aðra menntun. Þeir taka engan stjórnunarstíl fram yfir annan ef einvalds- 
stjómun er undanskilin. Iðnmenntaðir stjórnendur skila hins vegar hlutfallslega 
bestum rekstrarárangri. 

— Engin sjáanleg tengsl voru á milli stjórnunaraðferða og rekstrarárangurs. Helsta 
skýring þess er að mikill meirihluti fyrirtækja skilaði hagnaði árið 2006. 

8.1. Mikilvægi fyrir stjórnendur 

Niðurstöður rannsóknarinnar gæhi gagnast stjómendum á íslandi með ýmsu móti 
og má til dæmis nefna eftirfarandi atriði: 

— Þær gefa til kynna sérkenni, árangur og stjómunaraðferðir íslenskra stjórnenda í 
samanburði við erlenda stjórnendur sem mikið hefur verið tekið mið af í innlendu 
viðskiptanámi til þessa. 

— Þær gefa til kynna þróun meðal stjómenda á síðari árum. 

— Menntun og reynsla kvenna virðist vera vannýtt auðlind í íslenskum fyrirtækjum 
þar sem aðeins 20,5% stjórnenda eru konur borið saman við 32% í Evrópulöndum. 

— Taka þarf mið af menntun stjómenda. Svo virðist sem iðnmennhm og háskóla- 
menntun hafi áhrif á marga þætti stjómunar og skili fyrirtækjum betri rekstrar- 
árangri en ella. Forráðamenn fyrirtækja þurfa því að gefa menntun stjórnenda meiri 
gaum í framtíðinni. 

8.2. Fræðilegt framlag og frekari rannsóknir 

Niðurstöður könnunarinnar eru um margt áhugaverðar þar sem heildstæða 
vitneskju hefur skort á þessu sviði á íslandi. Könnunin er framhald sambærilegrar 
könnunar frá árinu 2004. Slík endurtekning eflir mjög þekkingu á íslenskum stjóm- 
endum og starfsháttum þeirra. Niðurstöður kannananna eru um margt mjög sam- 
bærilegar (sjá Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). Það bendir til þess að könnunin frá árinu 
2004 hafi gefið þversnið af starfsháttum íslenskra stjórnenda. Þar sem tímabilið 2004- 



62 


Islenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


2007 einkenndist af þenslu og góðri afkomu fyrirtækja er ólíklegt að ætla að knýjandi 
þörf hafi verið á því að endurskoða stjórnunaraðferðir í fyrirtækjum. 

íslenskir stjórnendur velja helst felandi stjórnun og hvetjandi stjórnun, auk þess 
að blanda saman aðferðum. Erlendis takast fræðimenn á um það hvort ein stjórn- 
unaraðferð henti best við allar aðstæður, t.d. lýðræðisleg stjómun (sjá Bryman, 1996) 
en aðrir aðhyllast það sjónarmið að stjómun verði að henta aðstæðum hverju sinni 
(Goleman, 2000; Bryman, 1996). Stjórnunaraðferðir íslenskra stjórnenda gefa til 
kynna að þeir hallist að síðara sjónarmiðinu og þeir blanda gjarnan saman aðferðum. 

Niðurstöður varðandi mennhm stjórnenda, sérstaklega sú að iðnskólamenntun 
skuli vera hlutfallslega hagnýtust, eru í samræmi við rannsóknir í anda mannauðs- 
umræðunnar (Schultz, 1961; Becker, 1992). Þar kemur fram að fjárfesting í framhalds- 
skólamenntun skilar bæði einstaklingum og þjóðfélagi hvað mestum ávinningi. 

Frekari rannsókna er þörf á stjórnunaraðferðum íslenskra fyrirtækja. Þannig 
væri áhugavert að kafa dýpra ofan í einstaka þætti rannsóknarinnar með viðtölum og 
vinnustaðagreiningu og fá álit fleiri en stjómenda einna. Einnig væri áhugavert að 
gera tilraun á tengslum stjórnunaraðferða og rekstrarárangurs. Þannig þyrfti að 
kanna tengsl milli stjórnunar og starfsmannaveltu, framleiðni, nýsköpunar, ánægju 
viðskiptavina o.fl. þátta sem gæhi skýrt rekstrarárangur fyrirtækja og stofnana. Þá 
væri fróðlegt að kanna hvort efnahagskreppan sem nú herjar á efnahagslífið hafi leitt 
til þess að stjórnendur séu t.d. strangari en áður og geti frekar beitt einvaldsstjórnun 
en fyrir kreppu. 

8.3. Takmarkanir rannsóknar 

Allar rannsóknir eru takmörkunum háðar. í þessari rannsókn má segja að lágt svar- 
hlutfall dragi úr þeirri vissu sem hægt er að álykta með út frá niðurstöðum. Til máls- 
bóta má þó telja að úrtakið var lagskipt og endurspeglar þannig nokkuð vel heildar- 
þýði. Með því að bera þau fyrirtæki sem svöruðu könnuninni saman við upplýsingar 
um einkenni íslenskra fyrirtækja frá Hagstofu íslands virðast helshi skekkjur vera 
þær að þeir sem þátt tóku í könnuninni stýrðu stærri einkahlutafélögum í frum- 
vinnslu og iðnaði en meðaltal íslenskra fyrirtækja gefur til kynna. Þá má nefna að 
niðurstöður byggja aðallega á nafnabreytum og það kallar á varfærni við að yfirfæra 
niðurstöður almennt yfir á íslensk fyrirtæki. 

9. Lokaorð 

í þessari grein var fjallað um rannsókn á íslenskum stjórnendum og stjórnunar- 
aðferðum þeirra sem er framhald sambærilegrar rannsóknar frá árinu 2004. Markmið 
greinarinnar var að varpa ljósi á íslenska stjórnendur, stjómunaraðferðir þeirra og 
sérkenni. Meðal rannsóknarspurninga eru til dæmis þær hvort hvort munur sé á 
stjórnunaraðferðum milli fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, eftir 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


63 


starfsgreinum og hvort rekstrarárangur sé ólíkur eftir því hvaða stjórnunaraðferðum 
stjómendur beiti. 

Niðurstöður benda til að íslenskir stjómendur notist við lýðræðislegar stjórn- 
unaraðferðir (felandi stjómun) eða blandi saman ólíkum aðferðum. Konur beita 
öðrum stjórnunaraðferðum en karlar. Meirihluti fyrirtækja er með liðsstarf og það er 
algengast í stærri fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. Liðlega sjö af tíu fyrirtækjum 
voru rekin með hagnaði 2006. Litlar breytingar komu fram milli kannana 2004 og 
2007, nema hvað varðar stjórnunarstíl og kyn, liðsstarf og rekstrarárangur. 

í ljós kom að staðsetning fyrirtækja á landinu og starfsgrein fyrirtækja hafi 
óveruleg áhrif á stjórnun. Stærð fyrirtækja og mennhm stjórnenda hafði hins vegar 
nokkur áhrif á stjórnun. Engin sjáanleg tengsl voru á milli stjórnunaraðferða og 
rekstrarárangurs. Helsta skýring þess er að mikill meirihluti fyrirtækja skilaði hagn- 
aði árið 2006. Þörf er á frekari rannsóknum á stjómunaraðferðum og skipulagi til að 
efla íslenskt atvinnulíf og tryggja varanlegan árangur fyrirtækja. 

Um höfundana 

Ingi Rúnar Eðvarðsson er prófessor í stjórnun við viðskiptadeild Háskólans á Akur- 
eyri. Netfang: ire@unak.is. Guðmundur Kristján Óskarsson er lektor við sömu deild. 
Rannsóknin var styrkt af Rannsóknasjóði Háskólans á Akureyri og Háskólasjóði 
KEA. Höfundar vilja þakka tveimur nafnlausum ritrýnum fyrir góðar ábendingar við 
vinnslu greinarinnar. 

Heimildir 

Aaker, D. A., Kumar, V. og Day, G. S. (2001). Marketing research. 7. útgáfa. New York: John 
Wiley & Sons. 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2002). íslenskur vinnumarkaður á umbrotatímum. Sveigjanleiki 
skipulagsheilda, stjórnun og endurskipulagning efnahagslífsins. Reykjavík: Háskólinn í 
Reykjavík. 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2005). Hefur viðhorf millistjórnenda áhrif á árangur þeirra í 
starfi? í Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.) Rannsóknir í félagsvísindum VI. Erindi flutt á ráð- 
stefnu í október 2005. Reykjavík: Félagsvísindadeild Háskóla íslands og Háskólaútgáfan. 
Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2008). Ein af strákunum: íslenskir kvenstjórnendur. I 

Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.) Rannsóknir í félagsvísindum IX. Erindi flutt á ráðstefnu i 
október 2008. Reykjavík: Félagsvísindadeild Háskóla íslands. 

Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir (2004). Stjórnunarstíll, trú stjórnenda á eigin stjórnunarfærni og 
viðhorf undirmanna til starfs síns og vinnuumhverfis. M.S. ritgerð við viðskipta- og 
hagfræðideild Háskóla íslands. 

Becker, G. S. (1992). Human capital and the economy. Proceedings ofthe American Philosophical 
Society, 136 (1), 85-92. 

Bryman, A. (1996). Leadership in organizations. I Clegg, S. W., Hardy, C. og Nord, W. R. 
(ritstj.), Handbook of organization studies. London: Sage Publications. 



64 


Islenskir stjórnendur: Einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 


Buchanan, D. og Huczynski, A. (2004). Organizational behaviour. 5. útgáfa. London: Prentice 
Hall. 

Burns, A. C. og Bush, R. F. (2003). Marketing research: online research applications. Upper Saddle 
River, N.J.: Prentice Hall. 

Churchill, G. A. (2002). Marketing research: methodological foundations. Fort Worth: Harcourt 
College Publishers. 

G. Dögg Gunnarsdóttir (2007). „...við erum alltof ungir til þess að leggja árar í bát." Um 
íslenskan stjórnunarstíl í útrásarfyrirtækjum. I Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.) 
Rannsóknir í félagsvísindum VIII. Erindiflutt á ráðstefnu í desember 2007. Reykjavík: 
Félagsvísindadeild Háskóla íslands. 

Griffin, R. W. (2002). Management. 7. útgáfa. Boston: Houghton Mifflin. 

Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, 78 (2), 78-90. 

Hagstofa íslands (2008a). Fjöldi launagreiðenda eftir starfsmannafjölda, landsvæðum og 
atvinnugreinum 1998-2005. Sótt 19. mars 2008 af http://www.hagstofa.is. 

Hagstofa íslands (2008b). Fjöldi skráðra fyrirtækja og félaga eftir rekstrarformi 1999-2006. 
Sótt 19. mars 2008 af http://www.hagstofa.is/uploads/files/LH07/L070401.xls. 

Hagstofa íslands (2008c). Fjöldi fyrirtækja og félög eftir atvinnugreinum 1996-2006. Sótt 19. 
mars 2008 af http://www.hagstofa.is/uploads/files/LH07/L070404.xls. 

Harpa Björg Guðfinnsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir (2005). Þróun stjórnendahæfni í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum. I Ingjaldur Hamribalsson (ritstj.) Rannsóknir í félagsvísindum 
VI. Erindi flutt á ráðstefim í október 2005. Reykjavík: Félagsvísindadeild Háskóla íslands 
og Háskólaútgáfan. 

Helga Harðardóttir (2007). Hröð ákvarðanataka í íslenskum útrásarfyrirtækjum. M.S. ritgerð við 
viðskipta- og hagfræðideild Háskóla íslands. 

Hersey, P. og Blanchard, K. H. (1988). Management of organizational behavior: utilizing human 
resources. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

Hofstede, G. (2003). Cultures and organizations: intercultural cooperation and its importance for 
survival. London: Profile Books. 

Holst, E. (2006). Women and managerial positions in Europe: focus on Germany. Management 
Revue, 17 (2), 122-142. 

Inga Hanna Guðmundsdóttir og Arelía Eydís Guðmundsdóttir (2005). Vongóðir millistjórn- 
endur og samræming vinnu og einkalífs. í Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.) Rannsóknir i 
félagsvísindum VI. Erindi flutt á ráðstefim í október 2005. Reykjavík: Félagsvísindadeild 
Háskóla íslands og Háskólaútgáfan. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2004). Þekkingarstjórnun. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2005). Er þekkingarstjórnun viðhafnarinnar virði? Niðurstöður 
alþjóðlegra kannana. I Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.) Rannsóknir í félagsvísindum VI. 
Erindi flutt á ráðstefnu í október 2005. Reykjavík: Félagsvísindadeild Háskóla íslands og 
Háskólaútgáfan. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2006). Stjórnunaraðferðir og skipulag íslenskra fyrirtækja. Tímarit um 
viðskipti og efnahagsmál, útgáfa 2006, 3-26. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson og Víðir Vernharðsson (2008). Akvarðanataka í íslenskum fyrir- 
tækjum. I Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.) Rannsóknir í félagsvísindum IX. Erindi flutt á 
ráðstefnu í október 2008. Reykjavík: Félagsvísindadeild Háskóla íslands. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


65 


KPMG Consulting (2000). Knowledge management research report 2000. Annapolis/London: 
Höfundur. 

Kreitner, R. (2004). Management. 9. útgáfa. Boston: Houghton Mifflin. 

Lim, K. K. og Ahmed, P. K. (2000). Enabling knowledge management: a measurement 
perspective. í Proceedings ofthe 2000 IEEE international conference on management of 
innovation and technology, 2, 690-695. 

Malhrota, N. K. og Birks, D. F. (2003). Marketing research: an applied approach. Harlow: Prentice 
Hall. 

Margrét Sæmundsdóttir (2009). Konur og stjórnunarhættir fyrirtækja á íslandi. Bifröst Journal 
ofSocial Science, 3. 

Mayo, E. (1997). Hawthorne and the Western Electric Company. I Pugh, D. S. (ritstj.) 
Organization theory: selected readings. London: Penguin Books. 

Mintzberg, H. (1998). The manager's job: folklore and fact. Bls. 1-36 í Harvard Business Review 
on Leadership. Boston: Harvard Business School Press. 

Mullins, L. J. (2005). Management and organisational behaviour. 7. útgáfa. Harlow: Prentice Hall. 

Nilsson, F. og Kald, M. (2002). Recent advances in performance management: the Nordic 
case. European Management Journal, 20 (3), 235-245. 

Northhouse, P. G. (2007). Eeadership: theory and practice. Thousand Oaks: SAGE Publications. 

Rannsóknarsetur vinnuréttar og jafnréttismála (2007). Jafnréttiskennitalan: Birting upplýsinga 
um janfrétti í 100 stærstu fyrirtækjum á íslandi. Bifröst: Háskólinn á Bifröst. 

Robbins, S. T. (2003). Organizational behavior. Upper Saddle River: Prentice Hall. 

Schultz, T. (1961). Investment in human capital. American Economic Review, 51 (1), 1-17. 

Taylor, F. W. (1997). Scientific management. í Pugh, D. S. (ritstj.) Organization theory: selected 
readings. London: Penguin Books. 

Zárraga, C. og Bonache, J. (2003). Assessing the team environment for knowledge sharing: an 
empirical analysis. International Journal ofHuman Resource Management, 14 (7), 1227- 
1245. 




Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


67 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 

Eva Heiða Önnudóttir 

Ágrip: í þessari grein er fjallað um niðurstöður úr könnun Rannsóknarmiðstöðvar Há- 
skólans á Bifröst þar sem íslenskir ríkisborgarar voru spurðir út í viðhorf þeirra til inn- 
flytjenda á íslandi. Svörin voru borin saman við fyrirliggjandi gögn úr sambærilegum 
könnunum á íslandi og í öðrum Evrópuríkjum. Byrjað er á því að fjalla stuttlega um 
fjölgun innflytjenda á íslandi síðustu ár og um þróun í átt að fjölmenningarsamfélagi. 
Rannsókninni var meðal annars ætlað að kanna hvort þeir sem eru félagslega og 
efnahagslega verr staddir en aðrir hafi neikvæðari afstöðu til innflytjenda samanborið 
við þá sem hafa betri félagslega og efnahagslega stöðu og benda niðurstöður til þess 
að svo sé. Þeirri spurningu er velt upp hvort það geti verið vegna þess að þeir sem eru 
verr staddir upplifi innflytjendur frekar sem samkeppnisaðila á vinnumarkaði. Af 
rannsókninni má draga þá ályktun að íslendingar hafi almennt jákvæðari afstöðu til 
innflytjenda en aðrar þjóðir þrátt fyrir að þeir hafi orðið neikvæðari í þeirra garð á 
síðustu árum samhliða því sem innflytjendum hefur fjölgað á íslandi. 

Lykilorð: innflytjendur; viðhorf til innflytjenda; fjölmenning; aðlögun; Island 

Abstract: This article reports on the results of a survey by the Bifröst University 
Research Center in which Icelandic citizens were asked about their views on immi- 
grants in Iceland. The answers were compared with existing data from similar surveys 
in Iceland and other European countries. The article begins with a brief discussion of 
the increased number of immigrants in Iceland in the past few years and Iceland's 
development towards a multicultural society. Among the goals of the survey was to 
see whether those who are socioeconomically worse off have a more negative view of 
immigrants than those who are in a better socioeconomic position, and the results sug- 
gest that this is indeed the case. The article considers whether this might be because 
those who are worse off experience immigrants as competition on the labor market. 

The survey shows that Icelanders in general have a more positive view of immigrants 
than in other countries, even though this view has become more negative in recent 
years at the same time as the number of immigrants in Iceland has increased. 

Keywords: immigration; views of immigrants; multiculturalism; integration; Iceland 


1. Inngangur 

Á síðustu áratugum hafa fólksflutningar á milli landa færst í aukana og hefur ísland 
ekki farið varhluta af því (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). Ýmsar ástæður geta legið að 
baki þessum fólksflutningum, allt frá átökum í heimalöndum innflytjenda yfir í leit 
að betri lífskjörum. Á íslandi hefur innflytjendum fjölgað verulega frá síðustu alda- 
mótum (Hagstofa íslands, 2009a) en lítið verið gert af því að rannsaka aðbúnað og 



68 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


upplifun innflytjenda sem og viðhorfum íslendinga (innfæddra) til innflytjenda og er 
þessari grein ætlað að vera innlegg í fræðilega jafnt sem opinbera umræðu um 
innflytjendur á íslandi. 

Fólksflutningum innan og til og frá Evrópu frá miðri 19. öld fram á níunda ára- 
tug síðustu aldar má skipta í fjögur tímabil (Rystad, 1992). Fyrsta tímabilið sem náði 
fram að fyrri heimsstyrjöldinni einkenndist af frjálsum fólksflutningum, bæði innan 
Evrópu og frá Evrópu til annarra heimsálfa. Fólki var frjálst að flytja nær hvert sem 
er og þurfti það ekki að sækja sérstaklega um atvinnuleyfi í þeim ríkjum sem það 
flutti til. Annað tímabilið, sem hófst við upphaf fyrri heimsstyrjaldarinnar og stóð til 
loka þeirrar seinni, einkenndist af því að ríkisstjórnir hófu að reyna að stýra flæði 
innflytjenda með því að setja lög og reglur um fólksflutninga og höft á það hverjir 
gæhi sest að og starfað innan marka ríkisins. Á þriðja tímabilinu, sem stóð frá lokum 
seinni heimsstyrjaldar fram til byrjun áttunda áratugarins, var höftum aflétt í flestum 
vestrænum ríkjum á því hverjir gæhi flutt til og starfað innan ríkjanna. Það var meðal 
annars gert vegna þess að ríkin þurftu á ódýru vinnuafli að halda. Eftir miðjan átt- 
unda áratuginn og fram til 1980 tók við fjórða tímabilið sem einkenndist af mikilli 
stjómun og höftum á hverjir gæhi flutt á milli landa eða svæða og átti það sérstak- 
lega við um lönd sem ekki höfðu gert með sér sérstakt samkomulag um frjálsa för 
fólks. Ef einungis er litið til Norðurlandanna þá gerðu þau með sér samkomulag um 
frjálsa för launafólks, árið 1954. Eftir stækkun Evrópska efnahagssvæðisins (EES) árið 
2004, sem öll Norðurlöndin voru þá og eru enn aðilar að, jókst fjöldi innflytjenda til 
Norðurlandanna verulega (Dolvik og Eldring, 2008). Aðild að EES samningnum felur 
meðal annars í sér frjálsa för launafólks innan aðildarríkja Fríverslunarsamtaka 
Evrópu (EFTA) og Evrópusambandsins (ESB). Þegar við bættust tíu ný aðildarríki í 
ESB árið 2004 fjölgaði bæði þeim innflytjendum sem komu til Norðurlandanna til 
skamms tíma vegna vinnu og þeim sem komu til að setjast að, sér í lagi í Noregi og á 
íslandi (Dolvik og Eldring, 2008). 

Á íslandi voru erlendir ríkisborgarar innan við 2% landsmanna frá því um 
miðja 20. öld fram undir miðjan 10. áratuginn. Á árunum 1996 til 2006 fjölgaði 
erlendum ríkisborgurum úr 1,8% í 4,6% og árið 2008 voru þeir 6,8% landsmanna 
(Hagstofa íslands, 2009b). Á þessu tímabili, framundir haustið 2008, var næg atvinna 
á íslandi og margir erlendir ríkisborgarar fengu störf innan byggingariðnaðarins og 
við stóriðju- og virkjanaframkvæmdir. Á sama tíma jókst atvinnuþátttaka erlendra 
ríkisborgara hér á landi rir 5,5% árið 2005 í um 9% árið 2007 (Vinnumálastofnun, 
2007). Á mynd 1 má sjá tölur yfir erlendra aðfluttra og brottfluttra ríkisborgara á 
íslandi frá árinu 2000 fram í september 2009. Árið 2000 var fjöldi aðfluttra erlendra 
ríkisborgara 2.462, árið 2005 hafði þeim fjölgað í 4.680, árið 2008 voru þeir 7.471 en í 
september árið 2009 hafði þeim fækkað í 2.793. Ef aðeins er athugað hversu margir 
með pólskt ríkisfang fluttust til íslands á sama tímabili þá voru þeir alls 353 árið 
2000, 1.539 árið 2005, 3.885 árið 2008 og 1.065 árið 2009 (Hagstofa íslands, 2009a). 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


69 


10.000 

9.000 

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 



2.515 

1.855 

Ho75 I 1.110 1, ^R7 3 

■ ■ M 


4.680 

2.512 

P ! 544 



9.318 



2000 2001 2002 2003 2004 


2005 2006 2007 2008 jan,- 

sept. 

2009 


Aðfluttir 
® Brottfluttir 


Mynd 1. Fjöldi aðfluttra og brottfluttra erlendra ríkisborgara á íslandifrá 2000 til september 
2009. 


Þrátt fyrir þessa fjölgun erlendra ríkisborgara á íslandi setti ríkisstjóm íslands 
ekki fram heildræna stefnu um aðlögun innflytjenda fyrr en í ársbyrjun 2007. Megin- 
markmið þeirrar stefnu er að tryggja sem best að allir íbúar landsins njóti jafnra tæki- 
færa og verði virkir þátttakendur í samfélaginu á sem flestum sviðum mannslífsins 
(félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2007). Á sama ári voru íslensk stjórnvöld gagn- 
rýnd af ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) meðal annars 
fyrir það að atvinnurekendur gæfu út tímabundin atvinnuleyfi fyrir þá erlendu ríkis- 
borgara sem ekki væru hluti af EES svæðinu. Það eitt gæti ýtt undir mismunun sem 
væri sérstaklega viðsjárvert á samdráttartímum (ECRI - European Commission 
against Racism and Intolerance, 2007). Athygli vekur að í stefnu íslenskra stjórnvalda 
er talað um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi án þess að skilgreint sé nánar 
hvað átt er við. Castles og Miller (2003: 249) segja að skipta megi ríkjum í þrennt eftir 
því hvort innan þeirra sé við lýði aðgreiningar eða útilokunarstefna (differential ex- 
clusionary model), samlögun (assimilation) eða fjölmenningarstefna (multiculturalism). í 
stuttu máli snýst aðgreiningar eða útilokunarstefna um það að lítill vilji eða jafnvel 
andstaða er við það að hleypa innflytjendum inn í ríkið sem ekki eiga uppruna sinn 
að rekja til þess. Samlögunarstefna snýst um að innflytjendur aðlagist því samfélagi 
sem þeir flytja til, taki upp siði þess og hefðir og láti af sínum eigin. Hlutverk ríkis- 
valdsins þar sem samlögunarstefnu er fylgt er að móta stefnu til þess að auðvelda 
innflytjendum að læra tungumálið í því ríki sem þeir setjast að í og að taka þátt í því 
kerfi sem þegar er til staðar. Fjölmenningarstefna snýst um að innflytjendur hafi 
sömu réttindi og þeir sem fyrir eru í landinu en haldi á sama tíma í eigin siði og venj- 
ur svo lengi sem þau stangast ekki á við þau lög sem fyrir eru í landinu og ákveðin 
grundvallargildi samfélagsins. í stefnu stjómvalda má lesa á milli línanna að hug- 
takið aðlögun er notað í svipaðri merkingu og samlögun þar sem aðlögunarhugtakið 
fjallar í meginatriðum um þátttöku innflytjenda í íslensku skólakerfi, íslenskukennslu 


70 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


fyrir innflytjendur og útfærslu á henni. í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir er 
hugtakið aðlögun notað í sömu merkingu og samlögun. Þess utan er tæpt á nokkrum 
þáttum í stefnu stjórnvalda er varða innflytjendur og má þar nefna aðgengi þeirra að 
heilbrigðisþjónustu, atvinnuþátttöku og hvernig stuðla eigi að því að innflytjendur 
verði virkir þátttakendur í íslensku samfélagi. í stefnu íslenskra stjómvalda er lítið 
rætt um leiðir eða úrræði í þeim efnum en Eiríkur Bergmann Einarsson (2007: 87) 
hefur eftir embættismanni hjá félags- og tryggingamálaráðuneytinu að stefnan hafi 
helst að geyma staðfestingu á því sem þegar var til staðar. 

Aðlögun innflytjenda nær yfir víðara svið heldur en að læra nýtt tungumál. 
Samkvæmt Hans Mahnig (2005) snýst aðlögun innflytjenda meðal annars um þátt- 
töku þeirra í samfélaginu, sjálfsmynd þeirra, tengsl þeirra við heimalönd sín, sam- 
band þeirra við þau ríki sem flutt er til og lögbundin réttindi innflytjenda í nýju ríki. 
Unnur Dís Skaptadóttir (2004) segir aðlögun innflytjenda vera flókið samspil milli 
menningar innflytjenda, tengsla þeirra við upprunaland sitt og menningar heima- 
manna. Ekki er hægt að líta svo á að annaðhvort haldi innflytjendur siðum sínum eða 
láti af þeim og taki upp siði og hefðir þess lands sem þeir flytja til heldur er menning: 
„. . . síbreytileg blanda menningarþátta og strauma og það er erfitt að segja hvar ein 
menning endar og önnur byrjar." (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004: 589). Eitt af þeim 
vandamálum sem þarf að takast á við er neikvæð ímynd eða jafnvel fordómar heima- 
manna gagnvart innflytjendum. Wim van Oorschot og Wilfrek Uunk (2007) sýndu 
fram á tengsl milli efnahags- og félagslegrar stöðu heimamanna og viðhorfa þeirra til 
innflytjenda þar sem þeir sem betur eru staddir efnahags- og félagslega hafa jákvæð- 
ari ímynd af innflytjendum samanborið við þá sem verr eru staddir. Þeir notuðu 
gögn úr lífsgildakönnunum sem eru kallaðar European Value Survey (EVS) frá árun- 
um 1999 og 2000 þar sem þeir tóku fyrir eftirfarandi 18 ríki: Frakkland, Bretland, 
Þýskaland, Austurríki, Ítalíu, Spán, Portúgal, Grikkland, Holland, Belgíu, Danmörku, 
Svíþjóð, Finnland, írland, Pólland, Tékkland, Slóvakíu og Ungverjaland. Niðurstaða 
þeirra var sú að viðhorf heimamanna til innflytjenda sé að hluta til tengd því hversu 
mikla samkeppni um störf þeir upplifa að þeir séu í gagnvart innflytjendum og að 
hluta til tengd almennum lífsgildum og viðhorfum um samfélagslegan jöfnuð. Þeir 
sem aðhyllast gildi um jöfnuð í samfélaginu líta frekar á innflytjendur sem hluta af 
samfélaginu sem eigi að njóta sömu réttinda og aðrir samfélagsþegnar. 

Þegar lögbundin réttindi innflytjenda eru skoðuð á íslandi má sjá að innflytj- 
endalöggjöfin er að mestu leyti byggð á danskri fyrirmynd og að hluta til á þeirri 
norsku auk löggjafar sem ísland hefur þurft að taka upp vegna aðildar að EES (sjá 
t.d. Ari Kl. Jónsson, 2008 og Eiríkur Bergmann Einarsson, 2007). Danska innflytjenda- 
löggjöfin, sem er ein sú strangasta í Evrópu, einkennist af því að gera fólki utan EES 
svæðisins það afar erfitt að flytja til Danmerkur og þetta hefur íslenska ríkið tekið 
upp. Auk þess hefur ísland strangari löggjöf heldur en Danir hvað varðar hælisleit- 
endur þar sem almennt er ekki tekið á móti hælisleitendum á íslandi (Eiríkur Berg- 
mann Einarsson, 2007). íslenska innflytjendalöggjöfin skiptist í tvo hluta, annars 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


71 


vegar í löggjöf sem ríkið hefur þurft að gangast undir vegna aðildar að EES samning- 
num og hins vegar í löggjöf er varðar innflytjendur sem búa utan EES svæðisins. Svo 
virðist sem löggjöf íslenskra stjórnvalda um innflytjendur utan EES svæðisins stjórn- 
ist fyrst og fremst af því hversu mikil þörf er fyrir vinnuafl þar sem innflytjendur 
geta ekki komið til landsins öðruvísi en að vera þegar komnir með atvinnu og jafn- 
framt er það í höndum atvinnurekenda að sækja um atvinnuleyfi (Ari Kl. Jónsson, 
2008). 

Hugsanlega er hægt að halda því fram að ströng innflytjendalöggjöf og aðlögun 
innflytjenda á íslandi skipti ekki máli þegar til lengri tíma litið, þar sem innflytjend- 
um er velkomið að koma og búa í landinu meðan næg atvinna er í boði, en þegar 
kreppir að sé þess vænst að þeir flytji annað. Sú stefna sem felst í að veita innflytjend- 
um tímabundið atvinnuleyfi þar sem gengið er út frá að hægt sé að nota vinnuaflið á 
meðan næg atvinna er til staðar hefur ekki gengið upp. í Þýskalandi var til dæmis sri 
stefna að flytja inn ódýrt vinnuafl gefin upp á bátinn upp úr 1970, ekki einungis 
vegna olíukreppunnar heldur einnig vegna þess að raunin varð sú að erlendir verka- 
menn settust í auknum mæli að í landinu með fjölskyldum sínum og stefnan því 
fallin um sjálfa sig (Castles og Miller, 2003). 

Það er því ekki hægt að gera ráð fyrir því að allir innflytjendur sem sest hafa að 
á íslandi síðasta áratug hverfi af landi brott þegar kreppir að enda hefur það sýnt sig 
að frá janúar til september 2009 voru aðfluttar konur með erlent ríkisfang 196 talsins 
umfram þær brottfluttu. Á þessu tímabili fluttust 1.317 konur til íslands en 1.121 
fluttist frá landinu. Hjá körlum með erlent ríkisfang var þessu öfugt farið þar sem 
fleiri fluttu af landi brott heldur en komu til landsins, eða 2.417 á móti 1.476. Heildar- 
fjöldi brottfluttra umfram aðflutta var því 745 alls á þessum tíma (Hagstofa íslands, 
2009a). 

Fjölgun innflytjenda á íslandi frá síðustu aldamótum er staðreynd og því fylgja 
ýmis verkefni sem stjórnvöld og aðrir landsmenn þurfa að takast á við. í fyrrnefndri 
skýrslu ECRI frá árinu 2007 komu fram athugasemdir um að nokkuð skorti á rann- 
sóknir um mismunun og stöðu minnihlutahópa á ísland, þar með talið á stöðu inn- 
flytjenda (ECRI - European Commission against Racism and Intolerance, 2007). 
Nokkrar rannsóknir hafa þó verið gerðar og verður drepið á nokkrum þeirra hér. 
Friðrik H. Jónsson (2003) birti niðurstöður rir lífsgildakönnun frá árinu 1999 þar sem 
spurt var um afstöðu til útlendinga í 33 ríkjum. Helstu niðurstöður hans voru að í 
samanburði við aðrar Evrópuþjóðir væru íslendingar nokkuð velviljaðir í garð 
útlendinga. Árið 2006 lagði Capacent fyrir nokkrar spurningar í Þjóðarpúlsi sínum 
um afstöðu íslendinga til innflytjenda (Capacent, 2006). í þeirri könnun kom meðal 
annars fram að um helmingur þjóðarinnar (51,4%) var mjög eða frekar jákvæður 
gagnvart því að leggja áherslu á að ísland væri fjölmenningarsamfélag, þriðjungur 
var hlutlaus og tæplega 15% voru mjög eða frekar neikvæð gagnvart því. Jafnframt 
voru íbúar í Reykjavík hlutfallslega oftar jákvæðir gagnvart því að ísland væri fjöl- 
menningarsamfélag samanborið við þá sem bjuggu utan Reykjavíkur. Árið 2009 



72 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


gerði Capacent svo könnun fyrir félags- og tryggingamálaráðuneyti íslands þar sem 
spurt var um viðhorf þátttakenda til mismununar á íslandi (Félags- og trygginga- 
málaráðuneyti, 2009). Samkvæmt niðurstöðum töldu 56,9% svarenda það vera mjög 
eða frekar algengt að fólki væri mismunað eða að það væri áreitt á grundvelli kyn- 
þáttar og þjóðemis og um fjórðungur sagðist hafa orðið vitni að því. Einnig kom 
fram að 68,4% töldu að kynþáttur eða uppruni gæti haft neikvæð áhrif á möguleika 
jafn hæfra umsækjenda um starf. Fleiri rannsóknir má nefna sem gerðar hafa verið. 
Árið 2007 birtu Hilda Jana Gísladóttir og Jóhann Ásmundsson niðurstöður úr rann- 
sókn um stöðu innflytjenda á Norðurlandi. Árið 2004 stóð Félagsvísindastofnun 
Háskóla íslands fyrir rannsókn á viðhorfum innflytjenda sem búa á Vestfjörðum og á 
Austurlandi (Heiður Hmnd Jónsdóttir, Hildur Svavarsdóttir, Kristín Erla Harðar- 
dóttir og Friðrik H. Jónsson, 2004) og sama ár birti Kristín Foftsdóttir (2004) niður- 
stöður úr rannsókn á því hvað hugtakið kynþáttur merkir í huga íslendinga. Á þessu 
ári birtust rannsóknamiðurstöður sem þær Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. 
Georgsdóttir og Berglind F. Hafsteinsdóttir (2009) unnu þar sem rætt var við innflytj- 
endur um upplifun þeirra á efnahagskreppunni sem skall á síðasta haust. 

Sjá má á þessu stutta yfirliti að þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi 
og snúast um innflytjendur hafa í meginatriðum verið um viðhorf íslendinga (ýmist 
innfæddra eða íslenskra ríkisborgara) til innflytjenda almennt, um fordóma íslend- 
inga gagnvart fólki af erlendum uppruna og upplifun innflytjendanna sjálfra. í grein- 
inni sem hér er rituð er viðfangsefnið að hluta til það sama en þó er lögð áhersla á 
viðhorf íslendinga til innflytjenda á vinnumarkaði og er greininni sem slíkri ætlað að 
vera viðbót í rannsóknarflóruna um innflytjendur á íslandi en jafnframt innlegg í 
fræðilega jafnt sem opinbera umræðu um innflytjendamál á íslandi. 

í greininni eru birtar niðurstöður úr fyrirliggjandi gögnum sem Félagsvísinda- 
stofnun Háskóla íslands hefur safnað á íslandi síðustu ár sem og niðurstöður úr 
könnun Rannsóknamiðstöðvar Háskólans á Bifröst (RHB) sem gerð var í september 
2008 þar sem íslenskir ríkisborgarar voru spurðir um viðhorf sín til innflytjenda á 
íslandi. Gögn Félagsvísindastofnunar eru annars vegar úr könnun sem gerð var í 23 
ríkjum á árunum 2004 til 2005 (European Social Survey, e.d.; skammstafað sem ESS) 
og hins vegar úr lífsgildakönnun sem náði til 33 ríkja og var unnin á íslandi árið 1999 
(World Value Survey, e.d.; skammstafað sem EVS/WVS). Hér eftir verður vísað í 
þessar kannanir með skammstöfun þeirra. Skipta má umfjölluninni í tvennt þar sem 
annars vegar var spurt um hversu mörgum innflytjendum ætti að hleypa til íslands 
og hins vegar spurt út í þátttöku þeirra á íslenskum vinnumarkaði. Niðurstöður úr 
könnun RHB og samanburðargögn leiða líkur að því að hætt sé við neikvæðari af- 
stöðu til innflytjenda eftir að efnahagskreppa skall á landið af fullum þunga í október 
2008 og hafði í för með sér aukið atvinnuleysi á íslandi. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


73 


2. Rannsóknasnið 

Köraum RHB innihélt meðal annars spurningar sem notaðar voru í ESS og WVS/EVS 
og höfðu áður verið lagðar fyrir á íslandi og í öðrum Evrópulöndum en það býður 
upp á samanburð bæði í tíma og í rúmi. Könnun RHB var lögð fyrir 969 manna til- 
viljunarúrtak meðal íslenskra ríkisborgara dagana 3. september til 23. september árið 
2008 og var svarhlutfall 58,0%. 

Fyrstu fjórar spurningamar sem teknar eru fyrir í þessari grein eru um afstöðu 
þátttakenda til þess í hve miklum mæli ætti að leyfa fólki að flytjast til íslands. Fyrst 
var spurt um fólk sem er af sama kynþætti eða hefur svipaðan menningarlegan upp- 
runa og flestir íslendingar. Önnur spurningin snerist um fólk af ólíkum kynþætti eða 
með ólíkan menningarlegan uppruna. Næst var spurt um fólk frá fátækari löndum 
utan Evrópu og að lokum um fólk frá fátækari löndum innan Evrópu. Þrjár af þess- 
um spurningum voru lagðar fyrir íslendinga í könnun ESS árið 2005 og allar fjórar í 
22 öðrum ríkjum árið 2002 og eru niðurstöður bornar saman á milli ríkja og á milli 
ára á íslandi. 

Næstu þremur spurningum var ætlað að mæla afstöðu til þess hversu gott eða 
slæmt það væri fyrir íslenskt samfélag að fólk frá öðrum löndum flyttist hingað og 
voru þessar spurningar einnig hluti af ESS, bæði á íslandi árið 2005 og í 22 öðrum 
ríkjum árið 2002. Spurningarnar snerust um hvort það væri gott eða slæmt fyrir efna- 
hag íslands að fólk frá öðrum löndum flyttist til landsins, hvort það auðgaði eða 
græfi undan íslensku menningarlífi og hvort það gerði ísland að betri eða verri stað 
að búa á. Áttunda spurningin sem fjallað er um í þessarri grein snýst um það hvort 
betra sé að innflytjendur viðhaldi sínum sérstöku siðum og venjum eða láti af þeim 
og tileinki sér siði þess lands sem þeir flytja til. Þessi spurning var einnig hluti af 
WVS/EVS á íslandi og í 32 öðrum Evrópuríkjum árið 1999. 

Að lokum er fjallað um niðurstöður úr fjórum spumingum þar sem spurt var 
um afstöðu til innflytjenda á vinnumarkaði. Svarendur voru beðnir um að svara 
hversu sammála eða ósammála þeir væru því að atvinnurekendur ættu að ráða 
íslendinga í vinnu frekar en aðra þegar atvinna er af skornum skammti, hvort inn- 
flytjendur væru í samkeppni við íslendinga um störf á íslenskum vinnumarkaði, 
hvort fjölgun innflytjenda eða farandverkamanna á íslandi lækki almennt meðallaun 
á íslandi og hvort fjölgun þeirra lækki meðallaun í þeim atvinnugreinum sem þeir 
starfa í á íslandi. 

Gerð var fjölbreytuaðhvarfsgreining á svörum við öllum spumingunum að 
undanskildum síðushi tveimur sem voru annars vegar um það hvort fjölgun innflytj- 
enda eða farandverkamanna á íslandi lækki almennt meðallaun á íslandi og hins 
vegar um það hvort það lækki meðallaun í þeim atvinnugreinum sem þeir starfa 
helst í. Fjölbreytuaðhvarfsgreining felur í stuttu máli í sér að tengsl hverrar frum- 
breytu eru einangruð við fylgibreytu þar sem fylgibreytur eru svör við þeim spurn- 
ingum sem fjallað er um hér að ofan. Ef það eru til dæmis tengsl á milli kyns og 
menntunar (frumbreytur) við afstöðu til þess hvort fjölgun innflytjenda auðgi eða 



74 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


grafi undan íslensku menningarlífi er hægt að skoða annars vegar tengsl kyns við 
afstöðuna að teknu tilliti til menntunar og hins vegar tengsl menntunar við afstöðu til 
spurningarinnar eftir að búið er að taka tillit til kyns. Með þeim hætti er leitast við að 
koma í veg fyrir að fjallað sé um sýndartengsl sem gæhi verið tilkomin vegna skipt- 
ingar í hópa. Segjum sem svo að ekki sé munur eftir menntun en að karlar séu frekar 
þeirrar skoðunar að fjölgun innflytjenda grafi undan íslensku menningarlífi og að 
þeir séu jafnframt í meirihluta þeirra sem hafa meiri menntun. Ef ekki væri notuð 
fjölbreytuaðhvarfsgreining gæti litið út fyrir að það væru einnig tengsl milli mennt- 
unar og afstöðu til innflytjenda, en með því að skoða tengslin að teknu tilliti til 
menntunar er komið í veg fyrir það. 

í þeim fjölbreytuaðhvarfsgreiningum sem gerðar eru í þessari grein eru frum- 
breytumar menntun, kyn, búseta, starf, aldur og afstaða til þess hversu miklu eða 
litlu máli það skiptir að bæta lífskjör útlendinga á íslandi 1 . Menntun var notuð sem 
frumbreyta þar sem áhugi var á að kanna hvort þeir sem væru með meiri mennhm 
hefðu almennt jákvæðari afstöðu gagnvart innflytjendum samanborið við þá sem 
hafa minni menntun. Menntun fólks var flokkuð í grunnskólamenntun, bóklega 
framhaldsskólamenntun, iðnmenntun og háskólamenntun. Þar sem spurt var um 
menntun sem raðbreytu, þar sem menntunarflokkarnir hafa ekki eiginlega tölulega 
merkingu heldur segja til um hvort mennhm sé meiri eða minni, voru búnar til vísi- 
breytur þar sem viðmiðunarhópurinn voru þeir sem voru með grunnskólamenntun. 
Það þýðir að ef marktækur munur kom fram eftir menntun var samanburðurinn 
alltaf við þá sem voru með grunnskólamenntun. Ef marktækni kom fram meðal 
þeirra sem voru með háskólamenntun þýðir það að munur var á milli háskólamennt- 
aðra og grunnskólamenntaðra, burtséð frá þeim sem voru með bóklega framhalds- 
skólamenntun eða iðnmennhm. Einnig var áhugi á því að kanna hvort munur væri á 
afstöðu kynjanna og hvort það væri munur á svörum þátttakenda eftir béisetu þar 
sem samanburðurinn er á milli þeirra sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu og utan 
þess. Ákveðið var að greina afstöðu svarenda eftir starfi þar sem innflytjendur hafa 
helst verið í sérhæfðum og ósérhæfðum verkamannastörfum hér á landi og því vert 
að kanna hvort íslenskir ríkisborgarar í sömu atvinnugreinum upplifðu innflytjendur 
frekar sem samkeppni á vinnumarkaði og hefðu því neikvæðari afstöðu til þeirra. 
Flokkun eftir starfi var grundvölluð á ÍSTARF-flokkun (Hagstofa íslands, 2009c) þar 
sem æðstu embættismenn, sérfræðingar og sérmenntað starfsfólk var notað sem 
viðmiðunarhópur en auk þess voru flokkarnir þrír: 

— þeir sem starfa við þjónustu-, skrifstofu- og afgreiðslustörf 

— iðnaðarmenn, véla- og vélgæslufólk, bændur og sjómenn 

— ósérhæft starfsfólk 

Greint var eftir aldri til að kanna þá tilgátu hvort eldra fólk hafi neikvæðari afstöðu 
til innflytjenda en yngra fólk og að lokum eftir afstöðu til þess hvort það skipti máli 

1 Sjá má tíðnitöflur fyrir allar frumbreytumar í viðaukanum. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


75 


að bæta lífskjör útlendinga á íslandi. Svarmöguleikarnir við síðustu spurningunni 
voru fimm þar sem einn merkti að það skipti mjög litlu máli og fimm að það skipti 
mjög miklu máli. Notuð er línuleg fjölbreytuaðhvarfsgreining í öllum tilfellum að 
undanskilinni spurningunni um það hvort innflytjendur ættu að viðhalda eigin 
siðum eða hefðum en þar er notuð ólínuleg aðhvarfsgreining þar sem svarkvarðinn 
er á nafnkvarða. í niðurstöðukafla eru niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar 
birtar í töflum þar sem sett er fram hallatala (b) og staðalfrávik hennar. Hallatalan 
segir til um það hversu mikið fylgibreytan hækkar eða lækkar við hækkun eða 
lækkun á frumbreytum. Ef hallatalan er marktæk merkir það að hægt sé að álykta 
um að tengsl séu á milli frumbreytu og fylgibreytu og er marktækni auðkennd með 
stjörnu(m) og plúsmerki. Ef hallatalan er marktæk miðað við 99,999% vissu er hún 
auðkennd með þremur stjörnum (***), 99 , 99 % vissa með tveimur stjörnum (**), 95 % 
vissa með einni stjömu (*) og 90% vissa með plúsmerki (+). í töflum með niðurstöð- 
um fjölbreytuaðhvarfsgreiningar eru einnig birtar tölur fyrir staðalvillu og fasta. Fasti 
er skurðpunktur hallatölu við y-ás þegar frumbreytan hefur gildið 0 og staðalvillan 
segir til um hversu mikil dreifing er í tengslum frumbreytu og fylgibreytu. 

3.1. Niðurstöður: Hversu mörgum innflytjendum á að leyfa að flytja til 
landsins? 

í spumingunum fjómm um það hversu mörgum innflytjendum ætti að leyfa að flytja 
til íslands var fyrst spurt um þá sem eru af sama kynþætti eða hafa svipaðan menn- 
ingarlegan uppruna og flestir íslendingar, því næst er spurt um þá sem hafa af ólíkan 
menningarlegan uppruna, síðan um þá sem koma frá fátækari löndum utan Evrópu 
og að lokum um þá sem koma frá fátækari löndum innan Evrópu. Svarmöguleikar 
voru fjórir; að leyfa mörgum að flytjast til íslands, leyfa nokkmm, leyfa fáum og leyfa 
engum. 

Á mynd 2 má sjá hlutfall þeirra sem svöruðu þessum fjórum spurningum á 
þann veg að leyfa ætti mörgum að flytja til íslands og í þremur þeirra má sjá saman- 
burð við sömu spumingar og þær sem lagðar voru fyrir í ESS könnun Félagsvísinda- 
stofnunar árið 2005. Mestur var stuðningurinn við það að leyfa mörgum sem eru af 
sama kynþætti eða hafa svipaðan menningarlegan uppruna að flytja til íslands, bæði 
árið 2005 (47,3%) og 2008 (39,5%). Árið 2008 var stuðningurinn minnstur við það að 
leyfa mörgum frá fátækari löndum utan Evrópu að flytjast til íslands (24,9%) en árið 
2005 var stuðningurinn minnstur við það að leyfa mörgum af ólíkum kynþætti eða 
sem hafa ólíkan menningarlegan uppruna að flytjast hingað (28,7%). í þeim þremur 
spurningum sem einnig voru lagðar fyrir 2005 hehir shiðningur við það að leyfa 
mörgum að hytja til íslands farið minnkandi í öllum tilfellum. 



76 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


Af sama kynþætti eða hafa svipaðan menningarlegan uppruna 


Fráfátækari löndum innan Evrópu 


Aföðrum kynþætti eða ólíkum menningarlegum uppruna 


Fráfátækari löndum utan Evrópu 



2008 
■ 2005 


0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 


Mynd 2. Þeir sem svöruðu að leyfa ætti mörgum aðflytjast til íslands eftir því hvort innflytj- 
endur séu afsama kynþætti eða hafi svipaðan menningarlegan uppruna og Islendingar, séu af 
ólíkum kynþætti eða hafa ólikan menningarlegan uppruna, komi frá fátækari löndum utan eða 
innan Evrópu. Samanburður á milli 2005 og2008. 


í töflu 1 má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningar þar sem fylgibreyturnar eru afstaða til 
þessara fjögurra spuminga um hversu mörgum ætti að leyfa að flytja til íslands og 
frumbreyturnar voru menntun, kyn, búseta, starf, aldur og viðhorf til þess hvort 
vinna ætti að því að bæta lífskjör útlendinga á íslandi. Fylgibreytan um það hversu 
mörgum ætti að leyfa að flytja til íslands er með gildi frá einum upp í fjóra þar sem 
einn merkir að leyfa eigi mörgum að flytja til íslands og fjórir að leyfa engum. 

í öllum þessum fjórum spurningum var munur á viðhorfum fólks eftir menntun 
þar sem þeir sem voru með háskólamenntun voru frekar hlynntir því að leyfa ætti 
fleirum að flytja til íslands samanborið við þá sem eru með grunnskólamenntun. 
Jafnframt var munur eftir því hvaða viðhorf fólk hafði til þess hvort bæta ætti lífskjör 
útlendinga á íslandi þar sem þeir sem töldu það skipta frekar eða mjög miklu máli 
voru frekar þeirrar skoðunar að leyfa ætti mörgum að flytja til landsins miðað við þá 
sem töldu það skipta frekar eða mjög litlu máli að bæta lífskjör útlendinga á íslandi. 

Sömu spumingar voru lagðar fyrir í ESS könnuninni í 22 ríkjum árið 2002 og í 
töflu 2 má sjá afstöðu íslendinga borna saman við afstöðu fólks í öðrum Evrópu- 
löndum og í ísrael sem voru meðal þeirra sem svöruðu því að leyfa ætti mörgum að 
flytja til landsins. íslendingar eru í öllum tilfellum í hópi ríkja þar sem hlutfallslega 
flestir eru hlynntir því að leyfa eigi mörgum að flytja til landsins hvort sem um er að 
ræða fólk af sama kynþætti eða sem hefur svipuðan menningarlegum uppruna, fólk 
af ólíkum kynþáttum eða fólk frá fátækari löndum innan eða utan Evrópu. Á sama 
tíma hefur, á þessu þriggja ára tímabili, dregið úr jákvæðni íslendinga gagnvart því 
að hleypa eigi mörgum til landsins. 


Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


77 


Tafla 1. Að hvaða marki ætti að leyfafólki aðflytjast hingað til lands sem er afsama kynþætti 
eða sem hefur svipaðan menningarlegan uppruna ogflestir íslendingar, sem er afólíkum kyn- 
þætti eða hefur ólíkan menningarlegan uppruna eða sem er frá fátækari löndum innan eða 
utan Evrópu? (l=leyfa mörgum, 2=leyfa nokkrum, 3=leyfafáum, 4=leyfa engum). Greint eftir 
menntun, kyni, búsetu, starfi, aldri og hvort að vinna ætti að því að bæta lífskjör útlendinga á 
íslandi. 2008. 



. . . af sama 
kynþætti 
eða hefur 
svipaðan 
menningar- 
legan 
uppruna 

. . . af ólíkum 
kynþætti 
eða hefur 
ólíkan 
menningar- 
legan 
uppruna 

. . . frá 
fátækari 
löndum 
innan 
Evrópu 

. . . frá 
fátækari 
löndum 
utan Evrópu 


B B B B 

(Staðalvilla) (Staðalvilla) (Staðalvilla) (Staðalvilla) 

Fasti 

2,534 

2,901 

2,660 

2,868 

Grunnskólamenntun 
Bókleg framhaldsskólamenntun 

Viðmið 

-,002 

-,067 

,132 

,107 


(0,115) 

(0,129) 

(0,123) 

(0,138) 

Iðnmenntun 

-,004 

-,037 

,073 

,144 


(0,130) 

(0,146) 

(0,140) 

(0,154) 

Háskólamenntun 

-,271 * 

-,343 * 

-,319 * 

-,381 * 


-0,12 

(0,130) 

(0,125) 

(0,140) 

Karlar (viðmið=konur) 

,004 

,113 

,022 

,199 


(0,086) 

(0,096) 

(0,093) 

(0,103) 

Höfuðborgarsvæði (viðmið=landsbyggð) 

,049 

,046 

,142 

,135 


(0,078) 

(0,087) 

(0,084) 

(0,093) 

Æðstu embættismenn, sérfræðingar og 
sérmenntað starsfsfólk 
Þjónustustörf, skrifstofu- og 

Viðmið 

-,087 

-,090 

,022 

,012 

afgreiðslufólk 

(0,106) 

(0,120) 

(0,116) 

(0,129) 

Iðnaðarmenn, véla- og vélgæslufólk. 

,077 

,040 

,168 

-,073 

bændur og sjómenn 

(0,130) 

(0,145) 

(0,141) 

(0,158) 

Ósérhæft starfsfólk 

0,062 

-,002 

,093 

-,043 


(0,164) 

(0,186) 

(0,174) 

(0,195) 

Aldur 

,000 

,004 


,003 


(0,003) 

(0,003) 

(0,003) 

(0,003) 

Vinna ætti að því að bæta lífskjör 

-179 *** 

-,2i9 *** 

-,198 *** 

-,234 *** 

útlendinga á íslandi 

(0,030) 

(0,033) 

(0,032) 

-0,04 










78 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


Tafla 2. Samanburður á hlutfalli peirra sem segja að leyfa ætti mörgum sem eru afsama kyn- 
pætti eða sem hafa svipaðan menningarlegan uppruna enflestir heimamenn aðflytjast til 
landsins, sem eru afólíkum kynpætti eða hafa ólíkan menningarlegan uppruna eða erufrá 
fátækari löndum utan og innan Evrópu. Samanburður á milli 23 Evrópuríkja. 



Af sama 
kynþætti 
eða hafa 
svipaðan 
menningar- 
legan 
uppruna 

Af öðrum 
kynþætti 
eða hafa 
ólíkan 
menningar- 
legan 
uppruna 

Frá fátækari 
löndum 
utan 
Evrópu 

Frá fátækari 
löndum 
innan 
Evrópu 

ísland 2008 

39,5% 

26,3% 

24,9% 

30,5% 

ísland 2005 

49,5% 


31,1% 


Önnur Evrópuríki 2002: 

ísrael 

56,5% 

27,0% 

27,8% 

29,7% 

Svíþjóð 

30,4% 

17,0% 

22,6% 

24,7% 

írland 

22,9% 

16,9% 

16,7% 

17,8% 

Ítalía 

22,7% 

12,9% 

16,5% 

17,6% 

Ungverjaland 

21,2% 

11,8% 

12,6% 

16,0% 

Danmörk 

20,9% 

11,5% 

12,3% 

14,3% 

Sviss 

20,4% 

11,2% 

12,1% 

13,7% 

Spánn 

19,8% 

11,1% 

11,8% 

12,9% 

Noregur 

19,7% 

10,5% 

10,9% 

12,9% 

Þýskaland 

19,1% 

10,1% 

9,9% 

12,3% 

Lúxemborg 

18,3% 

9,7% 

9,9% 

12,3% 

Belgía 

14,7% 

8,5% 

9,2% 

10,1% 

Finnland 

13,7% 

8,4% 

8,7% 

9,9% 

Pólland 

13,5% 

7,7% 

8,5% 

9,1% 

Slóvenía 

11,2% 

7,5% 

7,5% 

8,8% 

Austurríki 

10,8% 

7,3% 

7,5% 

8,2% 

Bretland 

10,8% 

7,3% 

7,1% 

8,0% 

Frakkland 

10,0% 

6,9% 

6,9% 

7,8% 

Grikkland 

9,9% 

5,9% 

5,9% 

6,8% 

Tékkland 

9,4% 

5,4% 

5,5% 

5,7% 

FFolland 

7,9% 

3,1% 

3,0% 

4,0% 

Portúgal 

6,2% 

3,0% 

2,9% 

3,4% 

Heildarhlutfa.il Evrópuríkja 2002 

18,1% 

9,9% 

10,8% 

12,1% 






Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


79 


3.2. Ávinningur af innflytjendum 

í þeirri rannsókn sem hér er til umræðu voru lagðar þrjár spurningar fyrir þátttak- 
endur um ávinning þess fyrir íslenskt samfélag að fólk frá öðrum löndum flytjist til 
landsins. Fyrsta spurningin var um það hvort þeir teldu það gott eða slæmt fyrir 
efnahag íslands að fólk frá öðrum löndum flyttist hingað, næsta spurning snerist um 
það hvort það auðgi eða grafi undan menningarlífi á íslandi og að lokum var spurt 
að því hvort það myndi gera ísland að betri eða verri stað að búa á. Fólk var beðið 
um að svara á skalanum núll til tíu þar sem núll táknaði að það væri slæmt fyrir 
efnahaginn, græfi undan íslensku menningarlífi og gerði ísland að verri stað til að 
búa á og tíu merkti að það væri gott fyrir efnahaginn, auðgaði íslenskt menningarlíf 
og gerði ísland að betri stað til að búa á. Þessar þrjár spurningar voru einnig lagðar 
fyrir í ESS könnun Félagsvísindastofnunar árið 2005. Á mynd 3 má sjá að lítil sem 
engin breyting hefur orðið á viðhorfum fólks milli ára til þess hvort það væri gott eða 
slæmt fyrir efnahag íslands að fólk frá öðrum löndum flyttist til landsins þar sem 
meðaltalið var 5,9 árið 2005 og 6,0 árið 2008. Munur var á meðaltölum milli áranna 
þegar spurt var hvort það auðgaði eða græfi undan íslensku menningarlífi eða gerði 
ísland að betri eða verri stað að búa á ef fólk frá öðrum löndum flyttist til íslands þar 
sem íslendingar tóku heldur neikvæðari afstöðu árið 2008 heldur en 2005. Árið 2008 
töldu fleiri að það gerði íslandi að verri stað að búa á og að það græfi undan íslensku 
menningarlífi ef fólk frá öðrum löndum flyttist til íslands heldur en árið 2005. 


7.5 

" " Auðgar eða grefur 
undan íslensku 
menningarlífi?* 

“ Gerir það ísland að verri 
eða betri stað að búa?* 

“ "Gott eða slæmt fyrir 
efnahag íslands? 

5.5 j 1 

2005 2008 

Mynd 3. Samanburður á meðaltölum árin 2005 og 2008 eftir pvi hvort svarendur telji að pað 
sé gott eða slæmtfyrir efnahagslíf íslands að fólk flytjist til landsins, hvort pað auðgi eða grafi 
undan íslensku menningarlifi og hvort pað geri ísland að verri eða betri stað að búa á. 2 Mynd- 
in sýnir einungis skalannfrá 5,5 upp í 7,5. 


7,0 



2 Notað var t-próf til að greina hvort marktækur munur væri á meðaltölum á milli ára miðað við 
95% vissu. Marktækur munur er stjömumerktur (*). Gott eða slæmt fyrir efnahag Islands: 2005 n = 
579, s = 2,1; 2008 n = 562, s = 2,3. Auðgar eða grefur undan íslensku menningarlífi: 2005 n = 579, s = 
6,8; 2008 n = 562, s = 2,5. Gerir ísland að betri eða verri stað að búa á: 2005 n = 579 s = 6,5; 2008 n = 
562, s = 2,5. 



80 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


Tcifla 3. Telur pú að pað sé olmennt gott eða slæmtfyrir efnahag landsins aðfólkfrá öðrum 
löndum flytjist til pess (l=slæmt, 10=gott), að pað auðgi eða grafi undan íslensku menningar- 
lífi (l=grefur undan, 10=auðgar), að pað geri ísland að betri eða verri stað að búa á efinnflytj- 
endum fjölgar (l=verri, 10=betri)? Greint eftir menntun, kyni, búsetu, starfi, aldri og pví 
hvort vinna ætti að pví að bæta lífskjör útlendinga á íslandi. 2008. 



... gott eða 
slæmt fyrir 
efnahag 
íslands 

. . . auðgi eða 
grafi undan 
íslensku 

. . . gerir 
ísland að 
betri eða 


menningar- 

lífi 

verri stað að 
búa á 


B 

B 

B 


(Staðalvilla) 

(Staðalvilla) 

(Staðalvilla) 

Fasti 

3,559 

4,592 

4,246 

Grunnskólamenntun 

Viðmið 



Bókleg framhaldsskólamenntun 

,526 

,130 

,277 


(0,334) 

(0,325) 

(0,331) 

Iðnmenntun 

-,026 

-,178 

-,025 


(0,371) 

(0,371) 

(0,369) 

Háskólamenntun 

,422 

,616 + 

,297 


(0,331) 

(0,328) 

(0,333) 

Karlar (viðmið=konur) 

,446 + 

-0,26 

-,243 


(0,243) 

(0,245) 

(0,247) 

Höfuðborgarsvæði 

-,121 

,135 

,123 

(viðmið=landsbyggð) 

(0,223) 

(0,220) 

(0,223) 

Æðstu embættismenn, sérfræðingar og 
sérmenntað starfsfólk 

Viðmið 



Þjónustustörf, skrifstofu- og 

-,232 

,188 

-,227 

afgreiðslufólk 

(0,306) 

(0,303) 

(0,307) 

Iðnaðarmenn, véla- og vélgæslufólk. 

0,07 

-,123 

-,424 

bændur og sjómenn 

(0,363) 

(0,364) 

(0,368) 

Ósérhæft starfsfólk 

,187 

-,989 

,140 


(0,477) 

(0,989) 

(0,477) 

Aldur 

,002 

-,008 

-,003 


(0,007) 

(0,007) 

(0,007) 

Vinna ætti að því að bæta lífskjör 

,453 *** 

,533 *** 

,516 *** 

útlendinga á íslandi 

(0,084) 

(0,084) 

(0,085) 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


81 


Tcifla 4. Telur pú að pað sé almennt gott eða slæmtfyrir efnahag landsins aðfólkfrá öðrum 
löndum flytjist til pess (l=slæmt, 10=gott), að pað auðgi eða grafi undan íslensku menningar- 
lífi (l=grefur undan, 10=auðgar), að pað geri ísland að verri eða betri stað að búa á efinnflytj- 
endum fjölgar (l=verri, 10=betri)? Samanburður á milli 23 Evrópuríkja. 



Gott eða 
slæmt fyrir 
efnahag 
íslands 

Auðgar eða 
grefur undan 
íslensku 
menningar- 
lífi 

Gerir það 
ísland að 
betri eða 
verri stað að 
búa á 

ísland 2008 

5,9 

6,3 

6,0 

ísland 2005 

6,0 

6,8 

6,5 

Önnur Evrópuríki 2002: 

Finnland 

6,8 

7,3 

6,2 

Lúxemborg 

5,9 

7,2 

5,8 

Svíþjóð 

5,6 

7,1 

5,5 

Sviss 

5,5 

6,3 

5,3 

Pólland 

5,4 

6,2 

5,3 

Þýskaland 

5,4 

6,2 

5,3 

Holland 

5,3 

6,0 

5,2 

Spánn 

5,3 

5,8 

4,8 

Austurríki 

5,1 

5,8 

4,8 

Belgía 

5,1 

5,8 

4,8 

Noregur 

5,0 

5,8 

4,7 

Danmörk 

5,0 

5,8 

4,7 

ísrael 

4,8 

5,7 

4,7 

írland 

4,8 

5,6 

4,5 

Portúgal 

4,8 

5,4 

4,5 

Ítalía 

4,6 

5,3 

4,5 

Slóvenía 

4,5 

5,2 

4,5 

Frakkland 

4,4 

5,2 

4,3 

Bretland 

4,4 

5,1 

4,2 

Ungverjaland 

4,3 

5,1 

4,0 

Tékkland 

4,1 

4,6 

3,9 

Grikkland 

3,6 

3,6 

3,4 

Heildarmeðaltal Evrópuríkja 2002 

5,0 

5,8 

4,8 



82 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


í töflu 3 má sjá niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu þar sem fylgibreyturnar eru 
spurningarnar þrjár um hugsanlegan ávinning þess fyrir íslenskt samfélag ef fólk frá 
öðrum löndum flytur til landsins og frumbreytumar eru menntun, kyn, starf, aldur 
og afstaða til þess hvort það skipti máli að bæta lífskjör útlendinga á íslandi. 

í öllum þremur tilfellum höfðu þeir sem töldu það skipta máli að lífskjör út- 
lendinga yrðu bætt á íslandi jákvæðari afstöðu gagnvart innflytjendum heldur en 
þeir sem töldu það skipta litlu máli. Þegar aðeins eru skoðaðar niðurstöður aðhvarfs- 
greiningar þar sem spurt var um hvort að fjölgun innflytjenda geri íslandi að betri 
eða verri stað að búa á voru konur frekar þeirrar skoðunar en karlar að það gerði ís- 
land að verri stað til að búa á, að teknu tilliti til menntunar, búsetu, starfs, aldurs og 
þess hvort fólk teldi það skipta máli að lífskjör útlendinga yrðu bætt á íslandi. Að 
lokum voru háskólamenntaðir frekar á þeirri skoðun að innflytjendur auðgi íslenskt 
menningarlíf samanborið við þá sem eru með grunnskólamenntun, að teknu tilliti til 
kyns, búsetu, starfs, aldurs og afstöðu til þess hvort hversu miklu máli skiptir að 
bæta lífskjör útlendinga á íslandi. 

í töflu 4 má sjá samanburð á meðaltölum í svörum við þessum þremur spurn- 
ingum á milli 22 Evrópuríkja og ísraels úr ESS könnuninni. Aftur skipa íslendingar 
sér í hóp jákvæðustu ríkjanna gagnvart innflytjendum, bæði árin 2005 og 2008, þrátt 
fyrir þá breytingu í neikvæða átt sem hefur orðið á afstöðu íslendinga á þessu þriggja 
ára tímabili. 

3.3. Aðlögun innflytjenda 

í þessum hluta er fjallað um svör við þeirri spumingu hvort það sé betra fyrir þjóð- 
félagið í heild að innflytjendur viðhaldi sínum sérstöku siðum og hefðum eða hvort 
það sé betra að þeir geri það ekki heldur tileinki sér siði og hefðir þess lands sem þeir 
flytja til. í fyrri staðhæfingunni, það er að það sé betra að þeir viðhaldi sínum sér- 
stöku siðum og hefðum, þarf ekki að felast að þeir taki ekki upp hefðir og siði þess 
lands sem þeir flytja til. Samt sem áður er ekki hægt að útiloka það að svarendur hafi 
lagt þann skilning í fyrri staðhæfinguna að ef innflytjendur viðhalda sínum siðum og 
venjum útiloki það að þeir taki einnig upp hefðir og siði þess lands sem þeir flytja til. 
Þegar þessum tveimur staðhæfingum er stillt upp saman gæti litið svo út að þær 
væru andstæður og útiloki hvor aðra. Þó var ákveðið að hafa spuminguna óbreytta 
þar sem hún var lögð fyrir í lífsgildakönnun á íslandi og í 33 öðrum ríkjum árið 1999 
og áhugi var á því að bera saman svörin sem fengust árið 2008 við eldri svör. 

Árið 2008 sögðu um 80% svarenda það betra fyrir þjóðfélagið í heild að innflytj- 
endur viðhaldi ekki sínum sérstöku siðum og hefðum heldur tileinki sér siði þess 
lands sem þeir flytja til á móti tæpum 20% sem töldu það betra að innflytjendur við- 
haldi sínum sérstöku siðum og hefðum (mynd 4). Árið 1999 töldu hlutfallslega fleiri 
að það væri betra ef innflytjendur viðhéldu siðum sínum og venjum eða 27,2% á móti 
tæpum 20% árið 2008. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


83 


100 , 0 % 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20 , 0 % 

0 , 0 % 


27,2% 







Betra að innflytjendur 
viðhaldi venjum sínum 


80,3% 







Betra að innflytjendur 
aðlagist 


2008 
■ 1999 


Mynd 4. Er betra að innflytjendur viðhaldi sínum sérstöku siðum eða að þeir geri það ekki 
heldur tileinki sér siði þess lands sem þeirflytja til? Samanburður á milli 1999 og 2008. 


í aðhvarfsgreiningunni í töflu 5 voru þeir viðmiðunarhópur sem töldu að innflytjend- 
ur ættu ekki að viðhalda sínum eigin siðum og venjum heldur taka upp siði og 
venjur þess lands sem þeir flytja til þar sem svörin eru á nafnkvarða. Þeir sem búa á 
höfuðborgarsvæðinu voru frekar á þeirri skoðun að innflytjendur ættu að viðhalda 
eigin siðum og venjum samanborið við þá sem búa utan höfuðborgarsvæðisins. Þeir 
sem störfuðu í ósérhæfðum verkamannastörfum töldu frekar að innflytjendur ættu 
að tileinka sér siði þess lands sem þeir flyttu til, samanborið við þá sem starfa sem 
æðstu embættismenn, sérfræðingar og sérmenntað starfsfólk. Að lokum voru þeir 
sem töldu það skipta máli að bæta lífskjör útlendinga á íslandi oftar þeirrar skoðunar 
að innflytjendur ættu að viðhalda sínum sérstöku siðum og hefðum samanborið við 
þá sem töldu það skipta litlu máli í því að bæta lífskjör þeirra. 

Þegar svör við spurningunni um það hvort betra sé fyrir þjóðfélagið í heild að 
innflytjendur viðhaldi siðum sínum eða ekki eru borin saman við svör annarra ríkja í 
lífsgildakönnunum árið 1999 má sjá að árið 2008 skipa íslendingar sér í hóp þeirra 
sem vilja síst að innflytjendur viðhaldi siðum sínum og hefur þeim fækkað hlutfalls- 
lega síðan könnunin var lögð fyrir á íslandi árið 1999 (mynd 5). Tæplega 20% íslend- 
inga svöruðu árið 2008 að innflytjendur ættu að viðhalda siðum sínum en árið 1999 
voru það rúmlega 27% sem völdu þann svarmöguleika. Árið 1999 voru Austurríki og 
Austur-Þýskaland einu ríkin þar sem þetta hlutfall var lægra en á íslandi árið 2008, 
eða 17,9% í báðum ríkjum. 


84 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


Tafla 5. Er betra að innflytjendur viðhaldi sínum sérstöku siðum eða að þeir geri það ekki 
heldur tileinki sér siði þess lands sem þeirflytja til? Greint eftir menntun, kyni, búsetu, 
starfi, aldri og því hvort vinna ætti að þvi að bæta lífskjör útlendinga á íslandi. 2008. 



B 

(Staðalvilla) 

Fasti 

1,626 

Grunnskólamenntun 

Viðmið 

Bókleg framhaldsskólamenntun 

,228 

(0,385) 

Iðnmenntun 

-,537 

(0,470) 

Háskólamenntun 

-,452 

(0,387) 

Karlar (viðmið=konur) 

-,079 

(0,300) 

Höfuðborgarsvæði 

-,771 * 

(viðmið=landsbyggð) 

(0,261) 

Æðstu embættismenn, sérfræðingar 
og sérmenntað starfsfólk 

Viðmið 

Þjónustustörf, skrifstofu- og 

-,473 

afgreiðslufólk 

(0,364) 

Iðnaðarmenn, véla- og vélgæslufólk. 

-,488 

bændur og sjómenn 

(0,439) 

Ósérhæft starfsfólk 

-1,340 * 
(0,646) 

Aldur 

,001 

(0,009) 

Vinna ætti að því að bæta lífskjör 

,325 * 

útlendinga á íslandi 

(0,113) 



id 1999 
d 2008 





86 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


3.4. Innflytjendur á vinnumarkaði 

Fjórar staðhæfingar voru settar fram um viðhorf til innflytjenda á íslenskum vinnu- 
markaði og voru svarendur beðnir um að segja hvort þeir væru þeim sammála eða 
ósammála. Fyrsta staðhæfingin var á þá leið að atvinnurekendur ættu frekar að ráða 
íslendinga í vinnu heldur en aðra þegar atvinna væri af skomum skammti. Næsta 
staðhæfing fól í sér að innflytjendur væru í samkeppni við íslendinga um störf á ís- 
lenskum vinnumarkaði. Síðustu tvær staðhæfingarnar voru um laun; sú fyrri um að 
fjölgun innflytjenda og farandverkamanna á íslandi lækkaði almennt meðallaun á ís- 
landi og sú síðari að fjölgun þeirra lækkaði meðallaun í þeim atvinnugreinum sem 
innflytjendur og farandverkamenn starfa helst í. 

Taflci 6. Þegar atvinna er afskornum skammti eiga atvinnurekendur að ráða íslendinga i 
vinnufrekar en aðra. 2008. 



Fjöldi 

Hlutfall svara 

Hlutfall allra 

Mjög sammála 

132 

24,8% 

23,5% 

Frekar sammála 

91 

17,1% 

16,2% 

Hvorki sammála né ósammála 

48 

9,0% 

8,5% 

Frekar ósammála 

146 

27,4% 

26,0% 

Mjög ósammála 

115 

21,6% 

20,5% 

Samtals 

532 

100% 


Veit ekki 

18 


3,2% 

Neitar að svara 

12 


2,1% 

Samtals 

562 


100% 


Tæplega fjórðungur þeirra sem tóku afstöðu var mjög sammála því að atvinnurek- 
endur ættu að ráða íslendinga í vinnu frekar en aðra þegar atvinna væri af skornum 
skammti (tafla 6). Samtals var tæpur helmingur svarenda frekar eða mjög ósammála 
staðhæfingunni á móti tæpum 42% sem voru henni mjög eða frekar sammála. 

Þegar svarendur voru spurðir hvort þeir væru sammála eða ósammála þeirri 
staðhæfingu að innflytjendur væru í samkeppni við íslendinga um störf á íslenskum 
vinnumarkaði voru 22,2% því mjög sammála en 12,1% því mjög ósammála (tafla 7). 
Samtals voru 56,3% staðhæfingunni mjög eða frekar sammála á móti 35,1% sem voru 
henni mjög eða frekar ósammála en 8,6% svöruðu hvorki né. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


87 


Tafla 7. Innflytjendur eru í samkeppni við Islendinga um störfá vinnumarkaði hér á landi. 
2008. 



Fjöldi 

Hlutfall svara 

Hlutfall allra 

Mjög sammála 

116 

22,2% 

20,6% 

Frekar sammála 

178 

34,1% 

31,7% 

Hvorki sammála né ósammála 

45 

8,6% 

8,0% 

Frekar ósammála 

120 

23,0% 

21,4% 

Mjög ósammála 

63 

12,1% 

11,2% 

Samtals 

522 

100% 


Veit ekki 

25 


4,4% 

Neitar að svara 

15 


2,7% 

Samtals 

562 


100% 


í töflu 8 má sjá að munur er á afstöðu fólks eftir starfi til þess hvort íslendingar 
eigi að ganga fyrir í störf þegar atvinna er af skomum skammti. Þeir sem vinna ósér- 
hæfð verkamannastörf eru frekar hlynntir því að íslendingar gangi fyrir í störf sam- 
anborið við æðshi stjórnendur og embættismenn, að teknu tilliti til menntunar, kyns, 
búsehi og afstöðu til þess hvort það skipti máli að bæta lífskjör útlendinga á íslandi. 
Þeir sem töldu að það skipti máli að bæta lífskjör útlendinga á íslandi voru frekar 
þeirrar skoðunar að íslendingar ættu ekki að ganga fyrir í störf og að útlendingar 
væru ekki í samkeppni við íslendinga um atvinnu. Ef greint var eftir kyni töldu 
karlar frekar að innflytjendur væru í samkeppni við íslendinga um störf á vinnu- 
markaði samanborið við konur. 

Að lokum voru tvær spurningar lagðar fyrir þátttakendurþar sem fyrst var 
spurt um hversu sammála eða ósammála fólk væri þeirri staðhæfingu að fjölgun inn- 
flytjenda eða farandverkamanna á íslandi lækkaði meðallaun almennt á landinu og 
því hvort fjölgunin lækkaði meðallaun í þeim atvinnugreinum sem innflytjendur 
starfa helst í. 

Fjórðungur svarenda var mjög sammála því að fjölgun innflytjenda og farand- 
verkamanna á íslandi lækki almennt meðallaun (tafla 9). Samtals voru 63,6% mjög 
eða frekar sammála staðhæfingunni á móti tæpum 30% sem voru mjög eða frekar 
ósammála en 6,5% sögðust hvorki vera sammála né ósammála. Aðeins fleiri telja að 
fjölgun innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði leiði til þess að meðallaun í þeim 
atvinnugreinum sem þeir starfa í á íslandi lækki heldur en þegar spurt var um hvort 
meðallaun lækki almennt (tafla 10). 



88 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


Tafla 8. Þegar atvinna er afskornum skammti eiga atvinnurekendur að ráða íslendinga i 
vinnu frekar en aðra og innflytjendur eru i samkeppni við Islendinga um störf (l=mjög 
sammála, 2=frekar sammála, 3=hvorki sammála né ósammála, 4=frekar ósammála, 5=mjög 
ósammála). Greint eftir menntun, kyni, búsetu, starfi, aldri og því hvort vinna ætti að því að 
bæta lífskjör útlendinga á íslandi. 2008. 



Þegar atvinna er af 
skornum skammti 
eiga atvinnu- 
rekendur að ráða 
íslendinga í vinnu 
frekar en aðra 

Innflytjendur eru í 
samkeppni við 
íslendinga um störf 
á vinnumarkaði hér 
á landi 


B 

B 


(Staðalvilla) 

(Staðalvilla) 

Fasti 

1,787 

2,213 

Grunnskólamenntun 

Viðmið 


Bókleg framhaldsskólamenntun 

,205 

,227 


(0,217) 

(0,199) 

Iðnmenntun 

-,252 

-,072 


(0,244) 

(0,226) 

Háskólamenntun 

,171 

-,028 


(0,216) 

(0,200) 

Karlar (viðmið=konur) 

,325 

-,349 * 


(0,161) 

(0,149) 

Höfuðborgarsvæði 

,240 

-,168 

(viðmið=landsbyggð) 

(0,146) 

(0,135) 

Æðstu embættismenn, sérfræðingar og 
sérmenntað starfsfólk 

Viðmið 


Þjónustustörf, skrifstofu- og 

,077 

-,272 

afgreiðslufólk 

(0,199) 

(0,185) 

Iðnaðarmeim, véla- og vélgæslufólk. 

-,145 

-,181 

bændur og sjómenn 

(0,240) 

(0,221) 

Ósérhæft starfsfólk 

-,657 * 

,169 


(0,316) 

(0,294) 

Aldur 

-,005 

,005 


(0,005) 

(0,005) 

Vinna ætti að því að bæta lífskjör 

,293 *** 

1,141 ** 

útlendinga á íslandi 

(0,056) 

(0,051) 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


89 


Tafla 9. Fjölgun innflytjenda eða farandverkamanna á Islandi lækka almennt meðallaun á 
íslandi. 2008. 



Fjöldi 

Hlutfall svara 

Hlutfall allra 

Mjög sammála 

131 

25,9% 

23,3% 

Frekar sammála 

190 

37,6% 

33,8% 

Hvorki sammála né ósammála 

33 

6,5% 

5,9% 

Frekar ósammála 

112 

22,2% 

19,9% 

Mjög ósammála 

39 

7,7% 

6,9% 

Samtals 

505 

100% 


Veit ekki 

46 


8,2% 

Neitar að svara 

11 


2,0% 

Samtals 

562 


100% 


Tafla 10. Fjölgun innflytjenda eða farandverkamanna sem koma erlendis frá til að vinna á 
íslandi verður til þess að meðallaun lækka í þeim atvinnugreinum sem þeir starfa i á íslandi. 
2008. 



Fjöldi 

Hlutfall svara 

Hlutfall allra 

Mjög sammála 

144 

28,6% 

25,6% 

Frekar sammála 

200 

39,8% 

35,6% 

Hvorki sammála né ósammála 

38 

7,6% 

6,8% 

Frekar ósammála 

84 

16,7% 

14,9% 

Mjög ósammála 

37 

7,4% 

6,6% 

Samtals 

503 

100% 


Veit ekki 

45 


8,0% 

Neitar að svara 

14 


2,5% 

Samtals 

562 


100% 


4.1. Samandregnar niðurstöður: Samanburður á milli ára á íslandi og við 
önnur ríki 

í þeim gögnum þar sem til er samanburður á milli ára í spurningum sem lagðar eru 
fyrir á íslandi og spumingum sem hafa verið lagðar fyrir í öðrum ríkjum má greina 
tvennt. Annars vegar virðist sem íslendingar séu almennt jákvæðari í afstöðu sinni til 
innflytjenda samanborið við önnur Evrópuríki og ísrael en hins vegar virðist heldur 
hafa dregið úr þessari jákvæðni á íslandi á milli áranna 2005 og 2008. í öllum þremur 
spurningunum sem lagðar voru fyrir á íslandi árin 2005 og 2008 um það hversu 
mörgum eða fáum innflytjendum ætti að hleypa til landsins hefur orðið hlutfallsleg 
fækkun meðal þeirra sem segja að hleypa eigi mörgum til landsins. Á sama tíma eru 



90 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


íslendingar í hópi þeirra ríkja þar sem hlutfallslega flestir segjast vilja hleypa mörg- 
um inn í landið samanborið við svör úr sömu fjórum spurningum sem lagðar voru 
fyrir í 22 öðrum ríkjum árið 2002. Ekki er hægt að útiloka það að sama þróun hafi 
orðið á viðhorfum almennings í þessum 22 ríkjum frá 2002 til ársins 2008, það er að 
segja að dregið hafi úr vilja fólks til að hleypa fleiri innflytjendum inn í landið. Það er 
áhugavert að velta því fyrir sér hvort viðhorf íslendinga hafi breyst vegna aukins 
fjölda innflytjenda frá árinu 2005 en eins og kemur fram í inngangi hefur innflytj- 
endum fjölgað verulega á íslandi frá síðustu aldamótum. 

Þegar spurt var um hvort það væri betra eða verra fyrir efnahag íslands að fólk 
frá öðrum löndum flyttist hingað, hvort það auðgaði eða græfi undan íslensku menn- 
ingarlífi og hvort það gerði ísland að betri eða verri stað að búa á töldu færri árið 
2008 að það gerði ísland að betri stað til að búa á og að það auðgaði íslenskt menn- 
ingarlíf samanborið við 2005. Ekki virtist hafa orðið breyting á afstöðu fólks til þess 
hvort það væri gott eða slæmt fyrir efnahag íslands að fólk frá öðrum löndum flyttist 
til landsins og er það áhugavert í ljósi umræðu um efnahagslegan ávinning af komu 
innflytjenda. Það vekur upp þá spumingu hvort íslendingar hafi enn séð efnahags- 
legan hag af komu innflytjenda til landsins árið 2008 þrátt fyrir að sú afstaða hafi 
orðið heldur neikvæðari frá árinu 2005. Þar sem könnunin er framkvæmd skömmu 
áður en efnahagskreppa skall á af fullum þunga á haustmánuðum 2008 er hugsanlegt 
að þessi afstaða hafi breyst og er það verðugt rannsóknarefni. 

Þegar svör við þessum þremur spurningum um hvort það sé betra eða verra 
fyrir efnahag íslands, hvort það auðgi eða grafi undan íslensku menningarlífi og 
hvort það geri ísland að betri eða verri stað að búa á em borin saman við svör í 22 
öðrum ríkjum árið 2002 má sjá sama mynstur og í spurningunum um það hversu 
mörgum innflytjendum ætti að hleypa til landsins. Þrátt fyrir að afstaða íslendinga 
virðist hafa orðið að sumu leyti neikvæðari voru þeir árið 2008 enn í hópi þeirra sem 
eru jákvæðastir í garð innflytjenda samanborið við hin ríkin. 

Þegar spurt var um hvort innflytjendur ættu að viðhalda eigin siðum og venjum 
eða ekki virtust flestir vera þeirrar skoðunar að það sé betra fyrir þjóðfélagið í heild 
að innflytjendur viðhaldi ekki sínum sérstöku siðum og hefðum heldur tileinki sér 
siði þess lands sem þeir flytja til. Hér hefur þegar verið bent á að síðari staðhæfingin 
felur ekki í sér útilokun á því að innflytjendur tileinki sér líka siði þess lands sem þeir 
flytja til en ekki er hægt að útiloka að svarendur hafi skilið staðhæfingarnar sem and- 
stæður sem útiloki hvor aðra. Draga má þá álykhin af svömm þátttakenda að ef valið 
stendur á milli þess að halda eigin siðum og hefðum, eða láta af þeim og taka upp 
siði og hefðir þess lands sem flutt er til, þá séu fleiri sem telja að síðari kostinn sé 
betri fyrir þjóðfélagið í heild. Þetta er áhugavert í ljósi umræðunnar um fjölmenningu 
og vekur upp þá spurningu hvort það sé ríkjandi hugsunarháttur meðal íslendinga 
að innflytjendur aðlagist menningu þeirra fyrrnefndu í stað fjölmenningar þar sem 
innflytjendur halda eigin siðum og venjum samhliða því að taka þátt í nýju sam- 
félagi. Þetta getur bent til þess að íslendingar séu fastir í hugmyndum sem Unnur 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


91 


Dís Skaptadóttir (2004) varar við, það er að menning sé óbreytanlegur fasti í þeirri 
merkingu að aðeins sé ein menning í landinu sem breytist lítið og að aðkomufólk eigi 
að taka hana gagnrýnislaust upp. Það sýnir sig í samanburði við svör við sömu 
spurningu í 32 öðrum ríkjum árið 1999 að íslendingar eru síst hlynntir því að innflytj- 
endur haldi eigin siðum og venjum og skipa þeir sér því í hóp með ríkjum eins og 
Danmörku, en þar hefur myndast mikil togstreita á milli innflytjenda og heima- 
manna (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2007). 

4.2. Innflytjendur á vinnumarkaði 

Um 40% svarenda voru því sammála að þegar atvinna er af skornum skammti ættu 
atvinnurekendur frekar að ráða íslendingar heldur en útlendinga í vinnu. Þetta er 
áhugavert í ljósi þeirra fjöldauppsagna sem fjölmörg fyrirtæki hafa gripið til frá 
hausti 2008 og ekki er útséð með á árinu 2009. Þetta getur bent til þess að þegar at- 
vinnuleysi eykst geti það alið á óánægju í garð útlendinga meðal þeirra sem líta svo á 
að þeir taki atvinnu frá heimamönnum. Þessi óánægja getur birst bæði sem bein 
óánægja með að innflytjendur eru í störfum sem fólk eða einstaklingar myndu per- 
sónulega vilja sinna eða að þeir séu í störfum þar sem fólk telur að aðrir heimamenn 
eða innfæddir gæhi sinnt. í sama anda telur ríflega helmingur svarenda að innflytj- 
endur séu í samkeppni við íslendinga um störf á íslenskum vinnumarkaði. Þessa 
spurningu má gagnrýna fyrir það fólk getur svarað henni með það í huga að almennt 
sé fólk í samkeppni um störf á vinnumarkaði burtséð frá því hvort það séu innfæddir 
eða innflytjendur. Á móti kemur að spumingin felur í sér beina skírskohm til innflytj- 
enda andspænis íslendingum og með því er reynt að greina hvort svarendur telji að 
innflytjendur taki störf frá heimamönnum. Það að rrimlega helmingur telji svo vera 
gehir bent til þess að hópur íslendinga líti á innflytjendur sem sérstakan hóp sem 
aðgreini sig frá innfæddum en þó er þörf á frekari rannsóknum til að geta fullyrt 
frekar um það. 

Meirihluti svarenda var sammála því að fjölgun innflytjenda og erlendra 
farandverkamanna lækki bæði meðallaun á íslandi almennt og meðallaun í þeim 
atvinnugreinum sem innflytjendur og farandverkamenn starfa í. Ef svör við þessarri 
spurningu eru skoðuð í samhengi við svör við spurningunni um hvort atvinnurek- 
endur ættu frekar að ráða íslendinga heldur en útlendinga í vinnu, þegar atvinna er 
af skornum skammti, má leiða líkur að því að óánægja í garð útlendinga geti ekki 
einungis skapast vegna þess að þeir taki störf frá heimamönnum heldur einnig vegna 
þess að talið er að þeir fái störfin vegna þess að þeir fái minna greitt fyrir vinnu sína. 
Sú trú að innflytjendur lækki meðallaun getur verið tilkomin vegna þess að svarend- 
ur telji að innflytjendur sætti sig við lægri laun og þar af leiðandi verði þeir eftirsótt- 
ara vinnuafl og taki störf frá heimamönnum. Þetta tvennt getur svo enn frekar alið á 
óánægju í garð innflytjenda, burtséð frá því hvort það sé á rökum reist að innflytjend- 
ur þiggi almennt lægri laun en heimamenn. 



92 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


4.3. Menntun, kyn, búseta, starf og aldur 

Almennt má segja að þegar svör við viðhorfum íslenskra ríkisborgara eru greind eftir 
menntun, kyni, búsetu, starfi, aldri og þess hvort það skipti máli að bæta lífskjör 
útlendinga á íslandi, má sjá að þeir sem telja það síðastnefnda skipta máli höfðu í 
öllum tilfellum jákvæðari afstöðu til innflytjenda í samanburði við þá sem telja að 
það skipti litlu máli að bæta lífskjör þeirra. Þessi niðurstaða er í samræmi við niður- 
stöður Ooschot og Uunk (2007) um að þeir sem aðhyllast gildi um jöfnuð í sam- 
félaginu hafa jákvæðari afstöðu til innflytjenda og líta svo á að þeir eigi að njóta 
sömu réttinda og aðrir samfélagsþegnar. 

Að sama skapi kom fram munur á afstöðu fólks eftir menntun þar sem þeir sem 
eru með háskólamenntun voru frekar á þeirri skoðun að hleypa ætti mörgum inn- 
flytjendum til landsins og að innflytjendur auðgi íslenskt menningarlíf samanborið 
við þá sem eru eingöngu með grunnskólamenntun. Jákvæðari afstaða háskólamennt- 
aðra gagnvart innflytjendum sem endurspeglast í þessum svörum getur bent til þess 
að þeir aðhyllist frekar hugmyndir um fjölmenningu þar sem litið sé svo á að inn- 
flytjendur auðgi menningarlíf á íslandi og að þeir telji að íslandi sé ekki ógnað með 
fjölgun innflytjenda. Frekari rannsókna þarf við til að svara því með skýrari hætti 
hvort fólk með háskólamenntun aðhyllist frekar hugmyndir um fjölmenningu sam- 
anborið við þá sem hafa minni menntun. 

Jafnframt kom fram munur eftir starfi þegar spurt var um hvort innflytjendur 
ættu að halda í sína eigin sérstöku siði og hefðir eða taka upp siði þess lands sem þeir 
flytja til og hvort íslendingar ættu að ganga fyrir í vinnu þegar atvinna væri af 
skornum skammti. Þeir sem eru í ósérhæfðum verkamannastörfum voru frekar 
hlynntir því að innflytjendur ættu að taka upp siði þess lands sem þeir flytja til og að 
íslendingar ættu að ganga fyrir í vinnu. Þetta er í samræmi við niðurstöður van 
Oorschot og Uunk (2007) um að þeir sem eru verr staddir efnahags- og félagslega 
hafi neikvæðari ímynd af innflytjendum og upplifi þá frekar sem samkeppni á 
vinnumarkaði þar sem innflytjendur taki störf frá innfæddum. Jafnframt var munur 
á afstöðu íslendinga eftir búsetu þar sem þeir sem búa utan höfuðborgarsvæðisins 
töldu frekar að innflytjendur ættu að láta af eigin siðum og venjum og taka upp siði 
þess lands sem þeir flytjast til samanborið við íbúa á höfuðborgarsvæðinu. 

Þegar afstaða íslendinga til innflytjenda er skoðuð eftir kyni töldu karlar frekar 
en konur að fjölgun innflytjenda hefði góð áhrif á efnahag íslands og að sama skapi 
voru þeir frekar þeirrar skoðunar að innflytjendur væru í samkeppni við íslendinga 
um störf á íslenskum vinnumarkaði. Það kann að virðast þversögn fólgin í því að 
karlar telji það almennt vera gott fyrir íslenskan efnahag að innflytjendur komi til 
landsins og keppi við íslendinga um störf. Þetta þarf þó ekki að vera þversögn þar 
sem karlmenn geta talið það almennt gott fyrir efnahaginn að hingað komi innflytj- 
endur en á sama tíma talið að fólk á vinnumarkaði, bæði innflytjendur og íslend- 
ingar, séu í samkeppni um störf sín á milli. Ekki kom fram munur eftir aldri í neinum 
af þeim spurningum sem fjallað er um í þessari grein. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


93 


5. Lokaorð 

Það er athyglisvert að íslendingar eru almennt jákvæðir gagnvart innflytjendum í 
samanburði við önnur ríki en á sama tíma og innflytjendum hefur fjölgað á íslandi 
hefur sú afstaða orðið neikvæðari. Því vaknar sú spurning hvort íslendingar líti al- 
mennt svo á að svo lengi sem það sé efnahagslegur ávinningur af innflytjendum sé í 
lagi að þeir komi en að þeir hafi samt sem áður tilhneigingu til að líta svo á að inn- 
flytjendur séu í samkeppni um störf, lækki almennt meðallaun, grafi undan menn- 
ingarlífi og geri ísland að verri stað til að búa á og ættu þess vegna að hafa sig af 
landi brott þegar atvinnuleysi eykst. Ef það rétt má í ljósi efnahagskreppunnar sem 
skall á á íslandi haustið 2008 leiða líkur að því að innfæddir upplifi innflytjendur 
með enn neikvæðari hætti en áður þar sem skortur er á atvinnu, sérstaklega í ljósi 
þess að það hefur sýnt sig að innflytjendur flytjast ekki af landi brott í stórum stíl. Ef 
þetta reyndist rétt gætu verið að ganga í garð tímar sem geta markað spor í afstöðu 
og hegðun íslendinga gagnvart innflytjendum til langs tíma. Það er að segja, ef það er 
rétt að atvinnuleysi og kreppa geti alið á óánægju í garð innflytjenda gætum við séð 
fram á aukna neikvæðni og jafnvel fordóma í garð innflytjenda á íslandi með þeim 
vandamálum sem því geta fylgt í samskiptum á milli íslendinga og innflytjenda. Það 
er því þarft verkefni að slá ekki slöku við í rannsóknum á viðhorfum til innflytjenda 
á íslandi, aðbúnaði þeirra og samskiptum við innfædda. 


Um höfundinn 

Eva Heiða Önnudóttir er aðjúnkt við félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst og 

sérfræðingur á Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst. Netfang: evaheida@bifrost.is. 

Verkefnið hlaut styrk úr Þróunarsjóði innflytjendamála á vegum félags- og 

tryggingamálaráðuneytis íslands og frá Starfsgreinasambandinu. 

Heimildaskrá 

Ari Kl. Jónsson (2008). A critical analysis: the Icelandic immigration control policy. Óbirt MSc 
ritgerð. University of Bristol. 

Capacent (2006). ísland sem fjölmenningarsamfélag (frétt á vefsíðu Capacent, 2. nóvember 
2006). Sótt 13. nóvember 2009 frá www.capacent.is/?PageID=762&NewsID=239. 

Castles, S., og Miller, M.J. (2003). The age of migration: international population movements in the 
modern ivorld (3. útgáfa). Basingstoke: Palgrave MacMillan. 

Dolvik, J.E. og Eldring, L. (2008). Mobility oflabour from new EU states to the Nordic region: 

development trends and consequences. Nordic Council of Ministers publication 2008:537. 

ECRI - European Commission against Racism and Intolerance (2007). Third report on Iceland, 
adopted on 30 June 2006. Strasbourg: Council of Europe. 

Eiríkur Bergmann Einarsson (2007). Opið land: Island í samfélagi þjóðanna. Reykjavík: Skrudda. 

European Social Survey (e.d.). ESS Round 2 - 2004. Vefslóð: www.europeansocialsurvey.org. 



94 


Viðhorf íslendinga til innflytjenda á íslandi 


Félags- og tryggingamálaráðuneyti íslands (2009). Helstu niðurstöður könnunar á viðhorfum 
til mismunar á íslandi sem framkvæmd var í apríl 2009. Sótt 13. nóvember 2009 af 
www.felagsmalaraduneyti.is/media/09FrettatengtFEL09/09062009Helstu_nidurstodur_ 
vidhorfakonnunar_um_mismunun2.pdf. 

Félags- og tryggingamálaráðuneyti íslands (2007). Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun 
innflytjenda. Janúar 2007. Slóð: http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat- 
skjol/Stefnaumadloguninnflytjenda.pdf. 

Friðrik H. Jónsson (2003). Afstaða íslendinga til útlendinga. I Friðrik H. Jónsson (ritstjóri), 
Rannsóknir í félagsvísindum IV: Félagsvísindadeild (bls. 495-504). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan. 

Hagstofa íslands (2009a). Búferlaflutningar milli landa eftir kyni, löndum og ríkisfangi 1986- 
2008. Sótt 16. nóvember 2009 af www.hagstofa.is. 

Hagstofa íslands (2009b). Innflytjendur og einstaklingar með erlendan bakgrunn 1996-2008. 
Hagtíðindi, 94, 4 (20 janúar 2009). 

Hagstofa íslands (2009c). ÍSTARF95. íslensk starfaflokkun með skýringum og dæmum. (2.útgáfa.) 
Reykjavík: Hagstofa íslands. 

Hagstofa íslands (2009d). Ríkisfang, fæðingarland og uppruni íbúa. Sótt 29. júní 2009 af 
www.hagstofa.is. 

Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir og Berglind L. Hafsteinsdóttir (2009). Staða 
innflytjenda á erfiðleikatímum -raddir og viðhorf. Reykjavík: MIRRA - Miðstöð 
innflytjendarannsókna ReykjavíkurAkademíunni. Vefslóð: 
www.mirra.is/Stada_innflytjenda_a_erfidleikatimum.pdf. 

Heiður Hrund Jónsdóttir, Hildur Svavarsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Friðrik H. 
Jónsson (2004). Viðhorf innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi. Reykjavík: 
Félagsvísindastofnun Háskóla íslands. 

Hilda Jana Gísladóttir og Jóhann Asmundsson (2007). Könnun á stöðu innflytjenda á 
Norðurlandi. Skýrsla unnin fyrir Rauða kross íslands, Akureyri. Sótt af vefsíðu 
www.redcross.is. 

Kristín Loftsdóttir (2004). „Ég er ekki með kynþáttafordóma en ...": Hugtakið kynþáttur og 
íslenskt samfélag. I Úlfar Hauksson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum V: 
Félagsvísindadeild (bls. 575-584). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Mahnig, H. (2005). The politics of minority-majority relations: how immigrant policies 
developed in Paris, Berlin and Zurich. I Penninx, R., o.fl.. (ritstjórar), Citizenship in 
European cities: immigrants, local politics and integration policies (2.prentun, bls. 17-38). 
Aldershot: Ashgate. 

Rystad, G. (1992). Immigration history and the future of international migration. International 
Migration Review, 26, bls. 1168-1199. 

Unnur Dís Skaptadóttir (2004). Fjölmenning á ferð og flugi. I Úlfar Hauksson (ritstjóri), 
Rannsóknir í félagsvísindum V: Félagsvísindadeild (bls. 585-591). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan. 

van Oorschot, W. og Uunk, W. (2007). Multi-level determinants of the public's informal 
solidarity towards immigrants in European welfare states. I Mau, S. og Veghte, B. 
(ritstjórar), Social justice, legitimacy and the ivelfare state (bls. 217-238). Aldershot: 

Ashgate. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


95 


Vinnumálastofnun (2007). Erlent starfsfólk á íslenskum vinnumarkaði. Greinargerð á vefsíðu 
Vinnumálastofnunar, dagsett 19. október 2007. Slóð: 
http://www.virmumalastofnun.is/files/Erlent%20starfsf%C3%B31k 
%20%C3%Al%20%C3%ADslenskum%20vinnumarka%C3%B0i%20haust 
%202007_1728410651.pdf. 

World Value Survey (e.d.). Gögn sótt 12. nóvember 2009 af www.worldvaluessurvey.org. 

Viðauki 


Menntun, kyn, aldur, búseta, og starf svarenda og afstaða þeirra til þess hvort það skipti 
miklu eða litlu máli að bæta lífskjör útlendinga á íslandi. 



Fjöldi 

tti c ii Meðaltal 

Hiutfall svara „ „ 

(staðalfravik) 

Menntun 



Grunnskólapróf 

136 

25,1% 

Menntun á framhaldsskólastigi 

133 

24,6% 

Iðnmenntun 

94 

17,4% 

Háskólamenntun 

178 

32,9% 

Kyn 



Karl 

282 

50,2% 

Kona 

280 

49,8% 

Aldur 


45 



(15,72) 

Búseta 



Höfuðborgarsvæði 

343 

61,0% 

Utan höfuðborgarsvæðis 

219 

39,0% 

Starf svarenda 



Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn. 


A°/ 

sérfræðingar, tæknar og sérmenntað starfsfólk 

1/ O 

vJÖ,rr /O 

Skrifstofufólk, þjónustu,- sölu- og afgreiðslufólk 

154 

32,4% 

Bændur, sjómenn, iðnaðarmenn, véla- og 

105 

22,1% 

vélgæslufólk 



Ósérhæft starfsfólk 

43 

9,1% 

Finnst þér skipta miklu eða litlu máli að bæta 



lífskjör útlendinga á íslandi? 



Skiptir mjög litlu máli 

53 

10,2% 

Skiptir frekar litlu máli 

62 

11,9% 

Skiptir hvorki litlu né miklu máli 

70 

13,4% 

Skiptir frekar miklu máli 

178 

34,2% 

Skiptir mjög miklu máli 

158 

30,3% 









Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


97 


Hve mikil eru staðkvæmdaráhrif í vísitölu 
neysluverðs á íslandi? 

Kári Joensen 

Ágrip: í greininni er fjallað um þá erfiðleika sem fylgja því að mæla framfærslu- 
kostnað með vísitölu neysluverðs, sér í lagi vanda vegna staðkvæmdaráhrifa, og 
fjallað er um mat sem aðrar þjóðir hafa gert á stærðargráðu þessa bjaga. I greininni er 
ennfremur fjallað um þá þætti sem helst valda staðkvæmdaráhrifum og hvort 
aðstæður á íslandi gefi ástæðu til að ætla að vandinn sé umfangsmeiri hér en annars 
staðar. Því er gerður samanburður á aðferðum Hagstofu íslands og annarra hagstofa í 
Evrópu við mat á vogum og fjallað um leiðir til að draga úr staðkvæmdaráhrifum. 

Lykilorð: vísitala neysluverðs; staðkvæmdaráhrif; hagmælingar 

Abstract: This paper focuses on the difficulties of measuring the cost of living with a 
consumer price index, particularly those due to substitution effects, and reviews esti- 
mates of the degree of substitution bias. The paper examines the causes of the bias and 
looks at the evidence for the claim that its magnitude is greater in Iceland's CPI than 
elsewhere. In the process, the methodologies for index weight estimation used by 
Statistics Iceland and by a few other European statistical agencies are compared, and 
ways to minimize the bias are reviewed. 

Keywords: consumer price index; substitution effect; econometrics 


1. Inngangur 

Verðvísitölur sem reiknaðar eru með Laspeyres formúlu eða öðrum skyldum 
formúlum ofmeta áhrif verðhækkana á verðlag og vanmeta verðlækkanir (Aizcorbe 
og Jackman, 1993). Þessi bjagi (e. bias) í mati á verðlagsbreytingum hefur lengi verið 
mönnum ljós og til að lágmarka staðkvæmdaráhrif á verðvísitölur er ýmsum ráðum 
beitt. Þættir sem hafa áhrif á þennan bjaga eru þekktir og því má draga ályktanir um 
umfang hans, t.d. hér á landi, í samanburði við önnur lönd. Tiltölulega lítill verðstöð- 
ugleiki á íslandi gefur tilefni til að ætla að staðkvæmdaráhrif séu meiri hér en ella en 
hins vegar kemur margt fleira til og í þessari grein eru færð rök fyrir því að líklega 
séu staðkvæmdaráhrif á vísitölu neysluverðs ekki meiri hér á landi en gengur og 
gerist. 

Undanfarið hefur heyrst gagnrýni á útreikning vísitölu neysluverðs hérlendis í 
þá veru að ekki sé tekið nægt tillit til breytinga sem orðið hafa á neyslu heimila og að 
mæld verðbólga sé því hærri en raunveruleg verðbólga. Á árinu 2008 urðu mikil 



98 


Staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs 


efnahags- og fjármálaáföll á íslandi sem höfðu í för með sér skarpa breytingu á einka- 
neyslu (Rannsóknasehir verslunarinnar, 2009). Útbreiðsla verðtryggðra skuldbind- 
inga er mikil meðal íslenskra heimila og eru verðlagsmál jafnan ofarlega á baugi. 
Verðbólga jókst verulega á árinu 2008 en á sama tíma fór að heyrast gagnrýni á að- 
ferðir við mælingu verðbólgunnar og umræða vaknaði um þær vogir sem vísitalan 
byggir á og hvort mæld verðbólga sé sú sem neytendur búa raunverulega við. 

í þessari grein er fyrst fjallað um gerð voga fyrir vísitölu neysluverðs og samspil 
aðferðafræðinnar við umfang bjaga vegna staðkvæmdaráhrifa. Því næst eru aðferðir 
nokkurra evrópskra hagstofa við reikning vísitölunnar bornar saman og loks er litið 
til megindlegra rannsókna á umfangi bjagans til að álykta um stærð hans hérlendis. 

2. Grunnur vísitölu neysluverös 

Vísitala neysluverðs mælir meðalverðbreytingu á neysluvörum heimilanna frá einum 
mánuði til annars. Vísitalan mælir þannig verðlag einkaneyslu en einkaneysla er 
samandregið verðmæti útgjalda heimilanna vegna kaupa eða nota á vörum og þjón- 
ustu (Hagstofa íslands, 2008a). Að grunni til er hugmyndin því sú að vega saman í 
eina stærð verðbreytingar á ólíkum vörum (hér eftir er orðið vörur notað þó að bæði 
sé átt við vörur og þjónustu) eftir vægi þeirra í neyslu heimilanna. Til að það sé hægt 
þarf upplýsingar um bæði verð og magn þeirra vara sem heimilin neyta á hverjum 
tíma en slík altæk gagnasöfnun er augljóslega óraunhæfur kostur. Þess í stað eru 
gerðar úrtakskannanir, ein þar sem verðupplýsingum er safnað saman og önnur þar 
sem vogimar eru metnar. Vogir verðvísitölu eru vektor sem sýnir hlutfallslegt vægi 
hverrar vöru í verðvísitölunni og skulu vogimar endurspegla neyslusamsetningu 
heimilanna hverju sinni eins vel og koshir er. Miklu máli skiptir að þessi könnun sé 
ítarleg og gefi þar með raunhæfa mynd af neyslusamsetningu heimilanna. Verðupp- 
lýsingum er svo safnað saman í hverjum mánuði og vogirnar notaðar til að vega 
verðbreytingar saman. Við útreikning vísitölunnar er henni skipt í tvö aðgreind lög, 
efra lag og neðra lag. í efra lagi eru vegnir saman ólíkir vöruflokkar, t.d. húsnæði, 
mat- og drykkjarvara, föt og skór. í neðra lagi eru þessir yfirflokkar svo greindir í 
sundur með nákvæmari hætti, allt niður í einstaka vörur. Með framfærsluvísitölu (e. 
cost-of-living index ) fæst mat á því hversu mikið lágmarks útgjöld þurfa að breytast til 
þess að tilteknum lífskjörum (e. standard ofliving ) sé viðhaldið þó að verð hafi breyst 
frá einum tíma til annars (Boskin o.fl.,1996). Vísitalan mælir hins vegar ekki hvort út- 
gjöld heimilanna séu að aukast eða hvort neysla sé meiri eða minni en áður. Það er 
einfaldlega ekki tilgangur vísitölunnar og til að svara slíkum spumingum þarf að 
mæla magn neyslunnar til viðbótar við verðið en vísitala neysluverðs mælir 
breytingar á verðlagi einkaneyslu. 

Hér á landi er gerð vísitölu neysluverðs að öllu leyti í höndum Hagstofu íslands 
en það er sama fyrirkomulag og þekkist í löndunum í kring. í hverjum mánuði safnar 
Hagstofan saman ítarlegum upplýsingum um verð neysluvara hérlendis. Verðsöfn- 
unin fer jafnan fram um miðjan hvem mánuð og er vísitalan svo birt samkvæmt út- 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


99 


gáfuáætlun, þar sem miðað er við að birting sé eigi síðar en næstsíðasta virkan dag 
viðkomandi mánaðar. Verðupplýsingum er safnað saman með ýmsum hætti, t.d. 
með verðsöfnun í verslunum, en Hagstofan fær einnig upplýsingar um verð frá sölu- 
aðilum gegnum símtöl, tölvupóst og símbréf. í hverjum mánuði safnar Hagstofan 
yfir 20.000 verðmælingum fyrir ríflega 4.000 ólíkar vörur (Hagstofa íslands, 2008a). 

Upplýsingum um vogir fyrir vísitölu neysluverðs er safnað saman með öðrum 
hætti. Hagstofan framkvæmir árlega ritgjaldarannsókn til að meta vægi vöruflokk- 
anna í útgjöldum heimilanna. Heimilin í úrtakinu gera svokallaðan brireikning sem 
er ítarleg sundurliðun á útgjöldum þess heimilis í tvær vikur í senn. Rannsóknin 
stendur yfir allt árið til að koma í veg fyrir árstíðartengdar skekkjur í matinu og er 
hverju ári skipt niður í 26 búreikningstímabil og könnunum haldið úti á hverju 
þeirra. Útgjöldum heimila má skipta í reglubundin ritgjöld, eins og kaup á mat og 
annarri dagvöru, og óreglubundin útgjöld eins og t.d. kaup á bifreiðum, hrisgögnum 
og stærri heimilistækjum. Til þess að fá betri mynd af óreglubundnu ritgjöldunum 
svara heimilin í rirtakinu könnun um slík innkaup fyrir þriggja mánaða tímabil til 
viðbótar við tveggja vikna búreikninginn. Þegar vogir eru svo metnar rit frá þessum 
könnunum er byggt á niðurstöðum þriggja ára í senn til að draga enn frekar rir úr- 
taksskekkju. Útgjaldarannsókn ársins 2006 var þannig tekin í vogir vísitölunnar í 
mars árið 2008 ásamt niðurstöðum fyrir 2004 og 2005 (Hagstofa íslands, 2008b). Svo 
er sú elsta alltaf felld rit þegar ný er tekin inn þannig að niðurstöður fyrir 2006 falla 
rit í mars 2011. Þessi útgjaldarannsókn er mikilvægasta heimildin fyrir mat á vogum 
neysluverðsvísitölunnar en auk hennar eru gögn rir ýmsum áttum notuð þar sem því 
verður komið við. Til slíkra ráða er t.d. gripið þegar ljóst þykir að neysla tiltekins 
vöruflokks hafi breyst verulega frá því þegar vogin var metin og þar til hún er tekin 
til notkunar. Má þar nefna upplýsingar um nýskráningar bíla sem safnað er saman 
mánaðarlega af Umferðarstofu og við mat á húsnæðislið vísitölunnar er stuðst við 
mánaðarlegar tölur frá Fasteignamati ríkisins (Hagstofa íslands, á.á.). Nú er einnig 
unnið að því að meta sölu á pakkaferðum til útlanda frá ferðaskrifstofum, enda snar- 
breyttist eftirspurn eftir þeim á haustmánuðum ársins 2008. Þetta eru þýðingarmiklir 
vöruflokkar í vísitölunni og sem dæmi má nefna að í janúar 2009 vó húsnæðisliður- 
inn 23,3% í vísitölunni og flokkurinn „Nýr bíll og varahlutir" vó 8,3%. í úrtaki 
þessarar könnunar voru síðast 1.603 heimili sem hvert og eitt skila inn ítarlegum 
upplýsingum um útgjöld sín til Hagstofunnar (Hagstofa íslands, 2009). 

Þegar valin er útreikningsaðferð fyrir verðvísitölu eins og vísitölu neysluverðs 
valda gæði upplýsinganna því að gera þarf ýmsar einfaldanir eða nálganir. í flestum 
tilfellum er markmiðið að komast sem næst gildi svokallaðrar Laspeyres vísitölu. 
Formúlan fyrir Laspeyres vísitölu er 


p L(p 0 ’P,’q 0 )= 




100 


Staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs 


þar sem p° er verð vöru á tíma f=0 og p f er verð vörunnar á tíma t þar sem t er jafnan 
stærra en núll. Vektorinn p° hefur n stök þar sem n er fjöldi ólíkra vara í vörusafninu 
og q° er magn hverrar vöru á tíma t= 0. Með formúlunni er því reiknað verðmæti 
fastrar vörukörfu á tveim ólíkum tímum og hlutfall stærðanna tveggja gefur eininga- 
lausa stærð sem lýsir hlutfallsbreytingu vísitölunnar frá tíma 0 til t. Til að reikna 
þessa vísitölu þurfa að liggja fyrir upplýsingar um neyslusamsetningu á tíma t = 0 en 
þar sem áðurnefndar útgjaldarannsóknir eru jafnan ekki framkvæmdar nema árlega 
fæst ekki uppfært mat á vektornum q° nema einu sinni á ári. Verðbreytingamar eru 
aftur á móti metnar mánaðarlega og til að meta verðbólgu (þar sem verðbólga er skil- 
greind sem árshækkun vísitölu neysluverðs) þá er horft til hlutfallslegrar breytingar 
frá einum mánuði til sama mánaðar næsta árs, þ.e. 

PAPo'Pnqo) _ lf=i P„q°n 
P L (P0’P,-12’q 0 ) I N n=xPn U qn 

sem er Lowe vísitala, táknuð Pioipt-n, p,, qo )• Þessi nálgun að Laspeyres vísitölunni er 
algeng í einni eða annarri mynd þegar vísitala neysluverðs er reiknuð. Verðbreyting 
er metin frá einum mánuði til sama mánaðar næsta árs en magnvektorinn er metinn 
yfir annað tímabil sem nær jafnvel yfir heilt ár, fyrr í tíma en t - 12 og t. Gera verður 
þann fyrirvara að Lowe vísitöluformúlan lýsir aðeins á mjög einfaldan hátt grunn- 
uppsetningu vísitölu neysluverðs og í reynd er útreikningurinn mun margþættari og 
ekki einsleitur þegar horft er á ólíka vöruflokka innan vísitölunnar. Á það við um 
framkvæmd útreikningsins hérlends sem og annars staðar. 

Haustið 2008 urðu miklar breytingar á innlendri eftirspurn í kjölfar efnahags- 
áfalla sem dundu yfir. Fasteignaverð var tekið að lækka eftir margra ára stöðugar 
verðhækkanir en verðbólga var á sama tíma um 15% og hafði ekki sést jafn há síðan 
1990. í kjölfarið fór af stað umræða um gæði vísitölu neysluverðs sem almenns verð- 
lagsmælikvarða. Gagnrýni spratt upp í kjölfar þess að vísitalan hækkaði verulega 
hratt á haustmánuðum 2008 á sama tíma og neysla dróst saman og neyslusamsetning 
breyttist. Gagnrýnin hefur verið misvel rökstudd og því er fljótsvarað að ekkert er 
óeðlilegt við það að verðbólga mælist há þegar neysla dregst saman því að vísitalan 
mælir verðbreytingar neysluvara en ekki magnbreytingar. Einnig var gagnrýnt að 
verðhækkanir á vörum, sem ekki var neytt í eins miklum mæli og áður, hefðu samt 
talsvert vægi í vísitölunni og því áhrif á mælda verðbólgu. Þeim hugmyndum sem 
búa að baki slíkri gagnrýni er auðvelt að lýsa með hliðsjón af Lowe vísitöluformúl- 
unni. Þá er jafnan bent á það að í vísitölunni eru vegnar saman verðbreytingar frá 
tíma t - 12 til t en vogin er metin yfir tímabil sem lýkur á tíma 0 þar sem 0 < t - 12 < t. 
Þegar verðhlutföll á tíma t hafa breyst mikið frá því vogin var metin er líklegt að 
neyslusamsetningin sé orðin önnur. Þeirra vara sem hækkað hafa mest er neytt í 
minna magni á tíma t en því sem vektorinn frá tíma 0 segir til um. Einnig ætti neysla 
þeirra vara sem minna hafa hækkað að vera orðin hlutfallslega meiri og því fá 
vörurnar sem hækkað hafa mest í verði of hátt vægi í vísitölunni. Þessi gagnrýni er í 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


101 


grundvallaratriðum réttmæt en aðeins er hálf sagan sögð ef ekki er síðan litið til þess 
hvernig hægt er að bregðast við þessum vanda, hvort það sé gert, og hve mikil 
skekkjan er þá í raun og veru. 

3. Hvað eru staðkvæmdaráhrif? 

Verðhlutföll ólíkra vara breytast í sífellu enda myndast kostnaður við framleiðslu á 
ólíkan hátt. Þegar verð einnar vöru hækkar umfram verð annarra bregðast neytendur 
við með því að draga úr neyslu þeirrar vöru. Segja má að þessi samdráttur í neyslu 
stafi af áhrifum tveggja þátta sem verka á neytendur, annars vegar tekjuáhrifum og 
hins vegar staðkvæmdaráhrifum. Tekjuáhrifin stafa af því að verðlag hefur hækkað, 
þannig að framfærsla er orðin dýrari en hún var, á sama tíma og laun standa í stað. 
Niðurstaðan er því raunlækkun launa sem veldur minni neyslu á vörum í heild. 
Staðkvæmdaráhrifin verða til af því að eftir að verð þessarar einu vöru hækkaði þá 
breyta neytendur neyslu sinni með því að velja aðrar vörur í stað hennar. Ein vara er 
sögð vera staðkvæmdarvara annarrar ef neytandinn er tilbúin að neyta annarrar vör- 
unnar í stað hinnar. Sem dæmi má hugsa sér að kjöt sé staðkvæmdarvara fyrir fisk. 
Þegar verð einnar vöru hækkar og sú vara á sér einhverja staðkvæmdarvöruvelur 
neytandinn staðkvæmdarvöruna í meira mæli en ella á kostnað þeirrar sem hækkaði. 
Þannig breytist neyslusamsetninginsökum þessara síðarnefndu áhrifa sem við 
nefnum staðkvæmdaráhrif. Til dæmis gæti hækkun á verði fersks fisks leitt til þess 
að neytandi velji að draga úr fiskneyslu og kaupi frekar kjöt. 

Eins og hér hefur verið fjallað um er verðbólga metin með því að mæla verð- 
breytingu ólíkra vara og vega svo þessar breytingar saman eftir því hvað vörurnar 
eiga stóra hlutdeild í heildarútgjöldum neytenda. Sökum þess hvað rannsóknir á 
neyslusamsetningu eru dýrar og tímafrekar þá er það almennt svo að mat á vogum 
er eldra en mat á verðbreytingum. Þegar vandamálið við gerð verðvísitölu er nálgast 
með efnahagslegri aðferð (e. economic approach) fremur en prófunaraðferð (e. test 
approach eða axiomatic approach ) gerum við ráð fyrir að neytendur bregðist við verð- 
breytingum og velji hverju sinni þá neyslusamsetningu sem hámarkar nytjafall þeirra 
með tilliti til vöruverðs og útgjaldatakmarka hvers og eins. Þegar verð einnar vöru 
hækkar umfram verð annarra minnkar neysla á þeirri vöru en vog hennar í vísi- 
tölunni er ekki uppfærð jafnóðum heldur er vægi vörunnar metið yfir tímabil sem er 
liðið þegar verðið hækkar. Vægi vörunnar í heildarneyslu verður því ofmetið þegar 
vísitalan er reiknuð og áhrif verðhækkunarinnar á heildarverðlag verður meira en 
það ætti að vera. Þegar hið gagnstæða gerist, þ.e. að verð einnar vöru lækkar skyndi- 
lega umfram önnur verð, eykst neysla þeirrar vöru á kostnað annarra en varan 
verður þá vanmetin í voginni fyrir verðvísitöluna því að vogirnar eru ekki endur- 
metnar jafn ört og sjálft verð varanna. Niðurstaðan er því sú að ef vísitala neyslu- 
verðs er reiknuð með Laspeyres formúlu (eða Lowe formúlu) þá ofmetur sú vísitala 
hækkun framfærslukostnaðar. Hliðstæð vísitöluformúla, þar sem vogir eru metnar á 
sama tíma og seinna verðið í Laspeyres formúlunni, nefnist Paasche formúla. 



102 


Staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs 


Pp{p 0 , p,,q t ) = 



og með sambærilegri röksemdafærslu og áður má sýna fram á að slík vísitala van- 
metur hækkun á framfærslukostnaði og ofmetur lækkun hans. Paasche vísitalan 
gefur þannig neðri mörk á breytingu framfærslukostnaðar á meðan Laspeyres vísi- 
talan gefur efri mörk. Æskileg formúla er sú sem notar einhvers konar meðaltal 
voganna á tímum 0 og t. Ýmsar leiðir hafa verið skoðaðar við að reikna þessar vogir 
og sú formúla sem er hvað þekktust þeirra er Fisher vísitöluformúlan sem reiknar 
margfeldismeðaltal Laspeyres og Paasche formúlanna 

Pr = \ P L Pp 


en af öðrum útgáfum á nefna Törnqvist-vísitölu og Walsh-vísitölu (Rósmundur 
Guðnason, 2004). Þessar þrjár vísitölur tilheyra flokki afburðarvísitalna (e. superlative 
index number ) þar sem þær uppfylla viss stærðfræðileg skilyrði (Diewert, 1976). 

Fisher vísitalan er því ákjósanlegur koshir þar sem hún á annað borð kemur til greina 
en vandinn er sá að til þess að reikna Paasche vísitölu fyrir tíma t (og síðan Fisher 
vísitölu) þarf að safna upplýsingum um vogir á tíma t. Þegar markmiðið er að birta 
svo niðurstöðu innan sama mánaðar, og jafnvel þó birting væri innan næsta mánað- 
ar, þá reynist þetta mat á vogum óframkvæmanlegt með góðu móti, nema fyrir örfáa 
vöruflokka. Veruleikinn er því sá að við útreikning á neysluverðsvísitölu, t.d. frá tíma 
0 til t, þá er stuðst við vogir, hvorki frá tíma 0 n ét heldur fyrr. Vogirnar eru metnar 
yfir tímabil sem er allt eldra en fyrra verðið frá tíma 0 og því er jafnan notast við 
Lowe formúlu. Hins vegar er raunhæft verkefni að reikna afburðavísitölur með meiri 
tímatöf, nokkur ár eða áratugi aftur í tímann. Þá er augljóslega ekki um að ræða 
vinnslu á skammtímahagtölum til mats á efnahagsástandi heldur getur slík vinna 
varpað ljósi á það hve vel tókst til við að meta breytingar á framfærslukostnaði með 
þeim upplýsingum sem voru fyrir hendi á þeim tíma sem þær voru birtar. Þannig má 
nálgast tölulegt mat á bjaga vegna staðkvæmdaráhrifa fyrir tiltekið tímabil. 


4. Hvað hefur áhrif á stærðargráðu bjagans? 

í þessari grein er athyglinni fyrst og fremst beint að staðkvæmdaráhrifum og því hve 
mikið þau skekkja mat á vísitölu neysluverðs. Stærðargráða þessarar skekkju fer eftir 
ýmsum þáttum sem geta verið ólíkir milli landa. í fyrsta lagi má benda á það að eftir 
því sem verðsveiflur eru meiri má ætla að staðkvæmdaráhrifin verði meiri. Af því 
leiðir að bjagi vegna staðkvæmdaráhrifa er líklega minni í löndum þar sem verðbólga 
mælist jafnan lág, þ.e. þar sem verðlag er stöðugt. Þetta skýrist einfaldlega af því að 
við slíkt ástand verðstöðugleika breyta heimilin ekki neyslu sinni jafn ört og ella svo 
að vogimar sem vísitalan er byggð á úreldast ekki jafn hratt. Hárri verðbólgu fylgir 
gjarnan einnig tiltölulega hröð breyting á verðhlutföllum. Þetta á sér í lagi við um 
lönd þar sem áhrif gengisbreytinga á innlent verðlag eru mikil og er ísland gott dæmi 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


103 


um slíkt land. Þar sem talsverður hluti neysluvara hérlendis er innfluttur og því 
verðlagður í annarri mynt en íslenskum krónum hafa sveiflur í gengi krónunnar fljótt 
áhrif á innlent verðlag. Falli gengi krónunnar umtalsvert á skömmum tíma veldur 
það hækkun á verði innfluttra neysluvara en kostnaður við innlenda framleiðslu 
hækkar ekki jafn hratt. Þessar innlendu framleiðsluvörur geta verið staðkvæmdar- 
vörur fyrir þær innfluttu og þegar verðhlutföllin breytast hratt auka heimilin neyslu 
á innlendu vörunum á kostnað þeirra innfluttu. Á skömmum tíma breytist þá 
neyslan talsvert en grunnur vísitölunnar er eins og fram hefur komið aðeins endur- 
metinn einu sinni á ári og þá með hliðsjón af gögnum sem gætu hafa verið tekin 
saman áður en slíkt gengisfall varð. 

Annar þáthir sem ræður skekkjunni vegna staðkvæmdaráhrifa er framboð stað- 
kvæmdarvaranna. Oft er erfitt fyrir neytandann að finna vöru sem virkar sem stað- 
kvæmdarvara fyrir þá sem hann neytir nú þegar. Þetta á sér í lagi við um þjónustu af 
ýmsu tagi því að þjónustu sem slíka er oft ekki hægt að flytja á milli staða á sama hátt 
og vörur. Framboð staðkvæmdarvara er því meira þegar um er að ræða áþreifanlegar 
vörur sem hægt er að flytja til að geyma í birgðum og þess vegna eru staðkvæmdar- 
áhrif meiri innan slíkra vöruflokka. Húsnæði er einnig dæmi um vöruflokk sem ekki 
verður fyrir miklum staðkvæmdaráhrifum. Neytendur kaupa eða leigja húsnæði til 
að hafa af því þjónustu, þ.e. að hafa þak yfir höfuðið. Hækki leiguverð mikið mynd- 
ast hvati til að draga úr neyslu á húsnæði en vandinn er að góða staðkvæmdarvöru 
er erfitt að finna. Það er tiltölulega dýrt og tímafrekt að skipta um húsnæði öfugt við 
það að velja t.d. aðra matvöru en áður. Einnig er líklegt að húsnæði með sömu eigin- 
leika, t.d. svipaða stærð og staðsetningu, verði fyrir sambærilegum verðbreytingum 
svo ávinningurinn, og þar með hvatinn til að skipta, verður enginn. Hlutfallsleg 
breyting á húsnæðiskostnaði er því tiltölulega lengi að koma fram sem breyting á 
neyslu húsnæðis. 

Gerðar hafa verið rannsóknir á sambandi milli þess hve oft vogir neysluverðs- 
vísitölu eru endurmetnar og hver stærðargráða staðkvæmdaráhrifanna er. Tilgátan er 
þá sú að því eldri sem vogirnar eru því meiri ættu staðkvæmdaráhrifin að vera. Ef 
langur tími líður frá því að vogir voru metnar má ætla að breytt verðhlutföll hafi 
valdið breytingum á neyslu sem vogimar ná ekki að endurspegla. Hið sama má segja 
um aðstæður þegar verðbólga er mikil því að svo lengi sem verðbólga er ólík meðal 
ólíkra vörutegunda breytast verðhlutföll hratt á slíkum tímum. Það er því samspil 
þessara tveggja þátta sem horfa þarf til þegar lagt er mat á möguleg staðkvæmdar- 
áhrif. Niðurstöður em ekki á einn veg. Dæmi eru um rannsóknir sem benda ekki til 
þess að áhrifin aukist eftir því sem vörukarfan sem notuð er eldist og ekki finnast 
merki um það að neysluverðsvísitala mælist kerfisbundið lægri ef oftar er skipt um 
grunn hennar (Greenlees, 1998). Að hluta má rekja þessa niðurstöðu til þess að neyt- 
endur eiga oft auðvelt með að finna staðkvæmdarvörur fyrir þær sem hafa hækkað í 
verði þegar horft er á vörur innan sama flokks (t.d. staðkvæmd milli tegunda af 
drykkjarvörum) en finna síður staðkvæmdarvörur milli flokka. Sem dæmi um stað- 



104 


Staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs 


kvæmdarvörur í ólíkum flokkum má nefna rekstur eigin bifreiðar og þjónustu 
almenningssamgangna. Neytendur geta valið að nota almenningssamgöngur í meiri 
mæli ef kostnaður við rekstur bifreiðar hækkar mikið. Nokkur munur er engu að 
síður á þeirri þjónustu sem þeir velja þá á milli og almennt má segja að skipting milli 
flokka í efra lagi vísitölunnar gerist ekki eins hratt og í neðra laginu (Schmidt, 1995). 
Staðkvæmdaráhrif koma því fyrr fram í neðra lagi vísitölunnar en þar er svo að 
mestu ráðin bót á vandanum með notkun réttra reikniaðferða sem lýst er síðar. Bæði 
Greenlees (1998) og Schmidt (1995) komast að því að lengd tímabilsins frá því að 
vogir vísitölunnar voru metnar skipti litlu máli en rannsóknir annarra hafa sýnt fram 
á hið gagnstæða. Til dæmis má nefna grein Balk og Diewert (2003) þar sem metin eru 
staðkvæmdaráhrif Lowe vísitölu. Þar er sýnt fram á að bjagi vegna staðkvæmdar- 
áhrifa er alla jafnan til staðar í Lowe gerð af vísitölum en að þennan bjaga megi lág- 
marka með því að minnka tímatöfina í vogum vísitölunnar og með því að uppfæra 
vogimar sem oftast. Sú niðurstaða kemur heim og saman við þá mynd sem dregin er 
upp af vandanum ef fjallað er um hann út frá hagrænni aðferð, þar sem gert er ráð 
fyrir því að neytendur velji þær vörur sem þeir kaupa með hliðsjón af nytjafalli sem 
þeir reyna að hámarka. Vandinn er hins vegar sá að útgjaldarannsóknir eru mjög 
dýrar í framkvæmd og þeim sem framleiða þessar hagtölur eru væntanlega alltaf 
einhverjar skorður settar í þeim efnum. 

Árið 1995 setti öldungadeildarþing Bandaríkjanna á fót nefnd til að rannsaka 
umfang bjaga í vísitölu neysluverðs þar í landi. Þá var mönnum ljóst að vegna þess 
að vísitalan ofmat verðhækkanir höfðu verðtryggðar greiðslur út úr félagslega 
kerfinu vaxið umfram verðlag og kostnaður ríkisins vegna þessara hækkana umfram 
umsamdar hækkanir hljóp á milljörðum dollara ár hvert. Því var sett á fót nefnd til að 
meta umfang þessa bjaga og benda á úrbætur. í skýrslu nefndarinnar, sem jafnan er 
nefnd Boskin skýrslan (kennd við formann nefndarinnar, Michael J. Boskin), var 
hækkun á vísitölu neysluverðs vegna bjaga metin 1,1% á ári. Þar af voru staðkvæmd- 
aráhrif 0,4% sem skiptast í áhrif á efra lag vísitölunnar upp á 0,15% og á neðra laga 
vísitölunnar upp á 0,25%. í kjölfarið á vinnu þessarar nefndar var gerð sú breyting að 
tekin var upp ný aðferð við útreikning í neðra lagi vísitölunnar þar sem stuðst var 
við margfeldismeðaltal. Jevons vísitöluformúlan er dæmi um formúlu sem byggir á 
margfeldismeðaltali verðhlutfalla og er notuð til að reikna verðbreytingar í neðsta 
lagi neysluverðsvísitölu. Með formúlunni er reiknað óvegið margfeldismeðaltal og 
með því er gengið út frá því að vogir séu jafnar þó að verðhlutföll breytist. Sú for- 
senda heldur ef vörurnar sem um ræðir hafa einingarteygni þannig að ef verð einnar 
vöru hækkar þá lækkar neysla hennar hlutfallslega jafn mikið og hlutdeild vörunnar 
í vörukörfunni helst óbreytt (Dalton, Greenlees og Stewart, 1998). Formúla sem þessi 
hentar ekki vel fyrir efri flokka vísitölunnar því að þar eru vegnar saman vörur sem 
innbyrðis eru ekki góðar staðkvæmdarvörur, t.d. húsnæði og húsgögn. En fyrir 
flokka í neðra lagi vísitölunnar er eðlilegt að gera ráð fyrir því að neytendur bregðist 
t.d. við verðhækkunum með því að velja ódýrari staðkvæmdarvöru. Einingarverð- 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


105 


teygni er þannig innbyggð í Jevons formúluna og aðferð sem þessi kemst nokkuð 
nálægt því að ná fram kostum afburðavísitalnanna, án þess að fyrir liggi gögn til að 
meta nýjar vöruvogir sem eru nauðsynlegar til að reikna t.d. Fisher vísitölu. Niður- 
staðan er sú að með þessari leið er verulega dregið úr staðkvæmdaráhrifum í vísi- 
töluútreikningi og þau jafnvel upprætt að fullu í neðra lagi vísitölunnar (Diewert, 
Huwiler og Kohli, 2009). 

Mögulegt er að meta staðkvæmdaráhrif fyrir ólíka vöruflokka út frá sögu- 
legum gögnum og þannig er hægt að tilgreina þá vöruflokka sem helst verða fyrir 
þessum áhrifum. Við gerð verðvísitölu er þá mögulegt að taka mið af slíkum upplýs- 
ingum þegar vogir eru metnar og að leggja áherslu á að uppfæra reglulega vogir fyrir 
þessa flokka sem breytast hraðast ef gögnin til þess finnast. Slíkt getur þó krafist 
ýmissa ályktana og nauðsynlegt er að leiðréttingar af þessu tagi séu gerðar með 
gegnsæjum hætti. í kjölfar hruns bankakerfisins á íslandi á haustmánuðum 2008, sem 
óhjákvæmilega olli miklum breytingum á högum almennings í landinu, vaknaði um- 
ræða um skekkjur í mælingu Hagstofu íslands á vísitölu neysluverðs. Var athyglinni 
beint að því að ákveðnir vöruflokkar hefðu talsvert vægi í vísitölunni þó að eftir- 
spurn eftir þeim vörum væri ekki lengur til staðar og verð hefði hækkað mikið. Ef 
áhersla væri lögð á það að uppfæra hratt vogir í efra lagi vísitölunnar færi umræða 
um staðkvæmdarvillur í vísitölunni hugsanlega ekki jafn hátt en það sem er ekki jafn 
augljóst er að vandinn væri þá enn að miklu leyti til staðar. Ástæðan er sú að þó að 
veruleg leiðrétting yrði gerð á vogum á efra lagi vísitölunnar hefði það ekki nema að 
litlu leyti áhrif á staðkvæmdarskekkju því að hún verður að miklu leyti til í neðra lagi 
verðvísitölunnar. í grein eftir Manser og McDonald (1988) er gert mat á staðkvæmd- 
aráhrifum í verðbólgumælingum í Bandaríkjunum og það borið saman við sambæri- 
legar rannsóknir frá fyrri tíð. Höfundarnir telja að bjagi vegna staðkvæmdaráhrifa 
hafi verið vanmetinn og rekja það til þess að í fyrri rannsóknum á þessum bjaga hafi 
gögnin sem unnið var með ekki verið greind jafn ítarlega í sundur. Með því að greina 
gögnin í sundur í enn fleiri undirflokka en áður ná þeir að leiðrétta staðkvæmdar- 
bjaga í lægri lögum vísitölunnar og niðurstaða þeirra er sú að stærðargráða metins 
bjaga eykst eftir því sem vísitalan er greind niður í smærri einingar. Þetta stafar af því 
að staðkvæmdaráhrif koma fram í vali neytenda í lægstu lögum vísitölunnar þar sem 
fólk velur t.d. matvöru sem ekki hefur hækkað eins mikið í verði og sú sem það er 
vant að kaupa á meðan sú sem hefur hækkað vegur þyngra í vísitölunni en er ekki 
lengur keypt. Staðkvæmdaráhrifin eru þá til staðar í neðsta lagi allra flokka vísitöl- 
unnar svo lengi sem fyrrnefnd skilyrði um breytt verðhlutföll og tilvist staðkvæmd- 
arvara séu fyrir hendi. Fyrir ólíka vöruflokka er mjög misjafnt hve hratt söluverð 
breytist þegar t.d. miklar gengisbreytingar verða og verð á vörum með háan veltu- 
hraða breytist hugsanlega hraðar. Gengisbreyting kemur því fyrr fram í innfluttri 
dagvöru og eldsneyti en þegar um er að ræða varanlegar neysluvörur eins og bíla og 
stór heimilistæki. Þess má geta að á vef Hagstofu íslands voru birtar algengar spurn- 
ingar og svör tengd vísitölu neysluverðs í kjölfar atburða haustsins 2008. Þar kemur 



106 


Staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs 


meðal annars fram að ef vog fyrir bíla hefði verið felld út úr vísitölunni hefði hækkun 
vísitölunnar á tímabilinu frá október 2008 til febrúar 2009 mælst 0,2% hærri en ella 
(Hagstofa íslands, á.á.). 

5. Hvernig er mati á vogum háttað í öðrum löndum? 

Hagstofur innan Evrópu og víðar vinna að miklu leyti eftir samhæfðu verklagi við 
gerð verðvísitalna þó að innan hvers lands ráðist endanleg útfærsla einnig af þeim 
gögnum og aðföngum sem fyrir hendi eru. Alþjóðavinnumálastofnunin gefur út 
handbók um gerð neysluverðsvísitalna og að þeirri útgáfu koma meðal annars full- 
trúar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Evrópsku hagstofunnar (Eurostat). Fulltrúar Hag- 
stofu íslands koma einnig að starfshópum um aðferðarfræði innan Evrópsku hag- 
stofunnar og Ottawa hópsins, sem er samstarfsvettvangur sérfræðinga um verð- 
vísitölur. 1 Til að gefa mynd af breytileika aðferða milli ólíkra hagstofa eru hér teknar 
saman upplýsingar upp úr lýsigögnum og öðru birhi efni fyrir neysluverðsvísitölur 
nokkurra landa. Gera verður þann fyrirvara að oft eru lýsigögn ekki uppfærð um leið 
og aðferðafræði er breytt og lýsingar á aðferðum eru mis ítarlegar. 

Hagstofan í Noregi metur vogir fyrir vísitölu neysluverðs með rannsókn á út- 
gjöldum heimilanna og leggur til grundvallar niðurstöður þriggja árlegra rannsókna. 
Vogirnar eru endurmetnar í ágústmánuði hvers árs og frá og með ágúst 2008 er byggt 
á niðurstöðum fyrir árin 2005 til 2007, þ.e. reiknað er meðaltal þessara þriggja ára en 
það er sama aðferð og Hagstofa íslands notar (Statistics Norway, 2001). Munurinn er 
sá að hér á landi er grunnurinn uppfærður 7 mánuðum síðar en gert er í Noregi en að 
öðru leyti eru aðferðirnar sambærilegar þegar horft er til útgjaldarannsóknanna. í 
neðra lagi vísitölunnar var tekin upp notkun margfeldismeðaltals árið 1999 sem er sú 
formúla sem jafnan er beitt við útreikninginn hjá Hagstofu íslands. 

í handbók finnsku hagstofunnar um útreikning vísitölu neysluverðs þar í landi 
kemur eftirfarandi fram (Statistics Finland, 2008): 

The consumer price index describes the price development of goods and services 
purchased by households in Finland, keeping the commodity basket and its weighting 
the same throughout the period calculated. 

Vogum vísitölunnar er því haldið föstum yfir útreikningstímann. Einnig kemur fram 
að vogir vísitölunnar eru endurskoðaðar á fimm ára fresti en að hugmyndir séu uppi 
um að uppfæra vogir árlega og er þar vísað til Breta, Frakka og Svía sem hafa þann 
háttinn á. Núverandi vísitala var sett á 100 árið 2005 en vogirnar byggja á þjóðhags- 
reikningum ársins 2004 og þar eru upplýsingar um einkaneyslu byggðar á rannsókn 
á útgjöldum heimila frá árinu 2001 (Statistics Finland, 2008). Því eru vogir finnsku 
neysluverðsvísitölunnar byggðar á talsvert eldri gögnum en vogir þeirrar íslensku. 


1 Á vef Ottawa hópsins má nálgast fjölmargar rannsóknagreinar á sviði verðvísitalna. 
www.ottawagroup.org 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


107 


Samkvæmt gögnum af vef sænsku hagstofunnar er ólíkri aðferð beitt þar. í efsta 
lagi vísitölunnar, þar sem yfirflokkar eru vegnir saman, er byggt á nýjum og reglu- 
lega uppfærðum gögnum um neyslu heimilanna. Fyrir vísitöluna hverju sinni er 
notast við gögn um neyslu frá árinu á undan en þar sem tölur um veltu ársins eru 
ekki fullunnar fyrr en nokkru eftir að árið er liðið er fyrst um sinn byggt á mælingum 
fyrir þrjá fjórðunga og spágildi fyrir þann fjórða. Þessar vogir byggja fyrst og fremst á 
tölum úr þjóðhagsreikningum um neyslu í Svíþjóð. í neðri lögum vísitölunnar eru 
yfirflokkarnir greindir frekar í sundur eftir niðurstöðum hefðbundinnar útgjalda- 
rannsóknar (Statistics Sweden, 2001). Með þessu móti fást vogir í efsta lagi vísi- 
tölunnar uppfærðar mun hraðar en t.d. með þeim aðferðum sem lýst var fyrir norsku 
og íslensku vísitöluna en vandinn er sá að gögnin eru ekki sundurgreind með sama 
hætti og ef um útgjaldarannsókn væri að ræða. Aðferð sem þessi byggir á góðu að- 
gengi að gögnum um heildarveltu yfirflokka vísitölunnar en sundurgreining þessara 
yfirflokka í aðrar vörur er gerð með eldri gögnum því að gögn úr þjóðhagsreikn- 
ingum liggja fyrir mun fyrr en niðurstöður nákvæmra útgjaldarannsókna. Því er ekki 
komist hjá því að gera útgjaldarannsókn af einhverju tagi meðal heimila til að meta 
vogir fyrir neðra lag vísitölunnar. 

írska hagstofan uppfærir grunn vísitölu neysluverðs með eigin rannsóknum á 
einkaneyslu, þar með talinni útgjaldarannsókn meðal heimila. Slíkar rannsóknir eru 
framkvæmdar á fimm ára fresti og í handbók fyrir vísitölu neysluverðs þar í landi frá 
ágúst 2008 kemur fram að á þeim tímapunkti væri vísitalan byggð á grunni útgjalda- 
rannsóknar sem gerð var á tímabilinu frá nóvember 2004 til desember 2005. Niður- 
stöður þeirrar rannsóknar voru færðar á verðlag desembermánaðar 2006 og vísitalan 
svo sett á gildið 100 í þeim mánuði. Af þessu má ætla að næsta útgjaldarannsókn nái 
yfir árið 2010 og að vísitala byggð á þeim grunni verði birt árið 2012, sett á gildið 100 
í desember 2011. Aðferðinni svipar til þeirrar sem beitt er í Finnlandi og helsti mun- 
urinn á þessum tveim og þeirri sem beitt er á íslandi er að notast er við eitt ár frekar 
en meðaltal þriggja ára og að vogin er uppfærð á 5 ára fresti en ekki árlega. 

6. Verðstöðugleiki 

Meginmarkmið peningamálastefnu víðast hvar í dag er að halda verðlagi stöðugu og 
sú skoðun er nú ríkjandi að verðbólga sé almennt skaðleg fyrir hagkerfið í heild, 
dragi úr varanlegum hagvexti, tefji sköpun nýrra starfa og skerði lífskjör (ECB 
bulletin, May 2008). Árangur landa við að halda aftur af verðbólgunni hefur verið 
misjafn gegnum árin enda búa löndin við ólíkar aðstæður. Einn augljós áhrifaþáttur á 
verðstöðugleika hérlendis er sá að stór hluti neysluvara er innfluttur og verðlagður í 
annarri mynt en íslenskum krónum. Sveiflur á gengi krónunnar hafa því talsverð 
áhrif á verðlag og fyrir vörur sem eiga sér fáar eða engar innlendar staðkvæmdar- 
vörur koma gengisáhrifin fljótt fram. Tafla 1 sýnir lýsitölur fyrir verðbólgu í nokkrum 
Evrópulöndum, þar á meðal þeim sem horft var til í þessari grein. Lýsitölurnar eru 
unnar upp úr gögnum um samræmda vísitölu neysluverðs sem evrópska hagstofan 



108 


Staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs 


birtir mánaðarlega. 2 Byggt var á gögnum frá janúar 1996 til og með febrúar 2009 en 
þannig fást 158 mæligildi fyrir verðvísitöluna og 146 mælingar á verðbólgu yfir 12 
mánaða tímabil. Af þeim löndum sem litið er til í þessari grein hefur verðstöðugleiki 
verið áberandi minni á íslandi og á írlandi en að jafnaði hefur verðbólga hér verið 
4,0% ef reiknað er margfeldismeðaltal yfir fyrrnefnt tímabil. Þar sem verðbólga mæl- 
ist jafnan há er hún einnig sveiflukenndari, þ.e. verðbólguskot eru tíð. Þetta á sérlega 
við hérlendis því að gengisskellir hafa verið tíðir og þeir valda ekki eingöngu verð- 
bólguskotum heldur einnig því að verðhlutföll breytast hratt. 


Tafla 1. Lýsitölur fyrir verðbólgu í nokkrum Evrópulöndum á árunum 1996 til 2009. 



Danmörk 

Þýskaland 

írland 

Finnland 

Svíþjóð 

ísland 

Noregur 

Hágildi 

4,8 

3,5 

6,0 

4,7 

4,2 

21,9 

5,1 

Miðgildi 

2,0 

1,5 

2,7 

1,4 

1,4 

2,6 

2,0 

Lággildi 

0,4 

0,1 

0,1 

-0,4 

-o,i 

0,2 

-1,5 

Meðaltal 

2,0 

1,6 

3,0 

1,7 

1,6 

4,0 

1,9 


í landi með opið hagkerfi og smáan fljótandi gjaldmiðil má alltaf búast við 
gengissveiflum og óstöðugu verðlagi. Oft hefur verið nefnt að með aðild íslands að 
stærra myntsvæði, t.d. með upptöku evru hérlendis, næðist meiri verðstöðugleiki. í 
aðdraganda stofnunar evrópska myntsvæðisins dró úr breytileika í verðbólgu milli 
verðandi aðildarlanda og stöðugleiki komst þar á. Verðstöðugleiki er einnig eitt af 
skilyrðunum fyrir inngöngu nýrra aðila að myntbandalaginu. Þó er það ekki svo að 
verðbólga sé sú sama meðal landa myntsvæðisins heldur er ennþá munur á verðlagi 
milli landanna og það er eðlilegt að verðbólga sé einnig mismikil. Ólík verðþróun 
stafar meðal annars af leiðréttingu verðhlutfalla sem fylgir stofnun myntsvæðisins, 
t.d. vegna aðlögunar raunlauna en einnig vegna þátta eins og mishröðum vexti í 
framleiðni milli landanna (í grein Angeloni og Ehrmann (2004) er fjallað um ýmsar 
orsakir breytilegrar verðþróunar innan myntbandalagsins). Verðstöðugleiki myndi 
færast nær því sem þekkist innan myntbandalagsins ef ísland gerðist aðili að því. 

7. Mat á bjaga vegna staðkvæmdaráhrifa 

Mat á bjaga vegna staðkvæmdaráhrifa verður ekki gert öðruvísi en með hagmæl- 
ingum. Til þess að mæla bjaga t.d. Laspeyres verðvísitölu þarf hið sanna gildi sem 
vísitölunni er ætlað að mæla að vera þekkt. Þegar um er að ræða t.d. vísitölu neyslu- 
verðs þá er sú vísitala auðvitað ekki fyrir hendi eins og áður var rætt en hins vegar 
má með ýmsum aðferðum meta raunverulegar breytingar framfærslukostnaðar og fá 
þannig mat á því hve mikill bjaginn er. Laspeyres og Paasche vísitöluformúlurnar 
gefa efri og neðri mörk fyrir raunverulega framfærsluvísitölu en að gefnum vissum 

2 Gögnin má nálgast á vef Evrópsku hagstofunnar: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/introduction 







Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


109 


forsendum um samband verðbreytinga og neysluhegðunar má ætla að afburða- 
vísitala eins og t.d. Fisher vísitala gefi gott mat á raunverulegri þróun framfærslu- 
kostnaðar. Diewert, Huwiler og Kohli (2009) meta staðkvæmdaráhrif í vísitölu 
neysluverðs í Sviss með því að reikna vísitöluna til baka með Fisher formúlu yfir 
tímabilið frá 1993 til 2000 og þeirra mat er að staðkvæmdaráhrif í efra lagi hafi 
hækkað vísitöluna um 0,13% á ári að jafnaði. Sú niðurstaða er keimlík þeirri sem birt 
var í Boskin skýrslunni þar sem staðkvæmdaráhrif í efra lagi vísitölu neysluverðs í 
Bandaríkjunum voru metin 0,15%. í eldri greinum (Manser og McDonald, 1988 og 
Aizcorbe og Jackman, 1993) höfðu áhrifin verið metin nálægt 0,2% og Hill (2006) 
tekur saman nokkrar rannsóknir til viðbótar sem meta áhrifin á bilinu milli 0,15% og 
0,25%. Ætla má að staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs hérlendis séu ekki 
ósvipuð. Oft hefur verðbólga á íslandi mælst tiltölulega há og lítill verðstöðugleiki 
getur valdið því að staðkvæmdaráhrifin verði meiri en ella en á móti kemur að 
dregið er úr áhrifunum með því að færa t.d. tímanlega inn nýjar upplýsingar um 
neyslu þegar vogir vístölunnar eru metnar. Eins og fram hefur komið getur bjagi í 
vísitölunni orsakast af þeirri útreikningsaðferð sem valin er. Evrópska hagstofan 
(Eurostat) birtir mánaðarlega samræmda vísitölu neysluverðs til að mæla á saman- 
burðarhæfan hátt verðbreytingar innan EES. Þar hefur Eurostat einfaldlega lagst 
gegn notkun ákveðinna formúla vegna þess bjaga sem fylgir notkun þeirra en tekið 
fram aðrar sem eru leyfðar, þar á meðal Jevons formúlu sem er einmitt byggð á 
margfeldismeðaltali. 

8. Niðurstöður 

Það er vandkvæðum bundið að mæla breytingar á verðlagi einkaneyslu með vísitölu 
sem byggir á fastri vörukörfu. Neytendur bregðast við verðbreytingum með því að 
neyta annarra vara en þeir hefðu ella gert og kallar það fram bjaga í mælingu neyslu- 
verðs sökum staðkvæmdaráhrifa. Vandamálið sem fylgir notkun Laspeyres gerðar af 
vísitöluformúlu hefur þekkst síðan snemma á 20. öldinni en nú hafa að meshi verið 
fundin ráð við vandanum, meðal annars með notkun vegins margfeldismeðaltals í 
neðsta lagi neysluverðsvísitalna. Staðkvæmdaráhrif eru þó enn að einhverju leyti til 
staðar, helst innan vöruflokka þar sem verðhlutföll breytast hratt og þar sem framboð 
staðkvæmdarvara er nægt. Lagt hehir verið mat á staðkvæmdaráhrif í neysluverðs- 
vísitölum ýmissa landa og algengt er að verðbólga sé talin ofmetin um nálægt 0,2% á 
ári vegna þessa. Álykta má að staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs hérlendis séu 
þau sömu, eða um 0,2% á árs grundvelli að jafnaði. Bjagi vegna staðkvæmdaráhrifa 
er ekki föst stærð heldur er hann háður þáttum sem eru breytilegir frá einum tíma til 
annars. Óstöðugt verðlag hefur áhrif til aukningar staðkvæmdaráhrifa og í saman- 
burði við þau lönd og þær rannsóknir sem horft var til í þessari grein þá er verðstöð- 
ugleiki á íslandi lítill. Á móti kemur að grunnur vísitölu neysluverðs hérlendis er 
metinn árlega en víða er slíkt endurmat framkvæmt sjaldnar og með eldri gögnum. 



110 


Staðkvæmdaráhrif í vísitölu neysluverðs 


Með tíðri endurskoðun á grunni vísitölunnar má fylgja neyslubreytingum betur eftir 
og dregur það úr staðkvæmdaráhrifum. 

Um höfundinn 

Kári Joensen er aðjúnkt við Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst og hagfræðingur við 
Rannsóknasetur verslunarinnar. Netfang: kari@bifrost.is. 

Heimildaskrá 

Aizcorbe, A.M. og Jackman, P.C. (1993). The commodity substitution effect in CPI data, 1982- 
91. Monthly Labor Review 116 (12), 25-33. 

Angeloni, I. og Ehrmann, M. (2004). Euro area inflation differentials. European Central Bank 
working paper no. 388, September 2004. 

Balk, B. og Diewert, W.E. (2003). The Lowe consumer price index and its substitution bias. 
Department of Economics, University of British Columbia, discussion paper 04-07, 
December 2003. Slóð: http://www.econ.ubc.ca/discpapers/dp0407.pdf 
Boskin, M.J., Dulberger, E.R., Gordon, R.J., Griliches, Z. og Jorgenson, D. (1996). Towards a 
more accurate measure of the cost of living. Final report to the Senate Finance 
Committee from the Advisory Commission to Study the Consumer Price Index. 

Dalton, K.V., Greenlees, J.S. og Stewart, K.J. (1998). Incorporating a geometric mean formula 
into the CPI. Monthly Labor Review, 121 (10), 3-7. 

Diewert, W.E. (1976). Exact and superlative index numbers. Journal of Econometrics, 4 (2), 115- 
145. 

Diewert, W.E., Huwiler, M. og Kohli, U. (2009). Retrospective price indices and substitution 
bias. Department of Economics, University of British Columbia, discussion paper 09-01. 
Slóð: http://www.econ.ubc.ca/diewert/dp0901.pdf 
Greenlees, J.S. (1998). Expenditure weight updates and measured inflation. Bls. 57-64 í B.M. 
Balk (ritstj.) Proceedings ofthe third meeting ofthe international working grouy on price 
indices. Statistics Netherlands. 

Hagstofa íslands (2008a). Vísitala neysluverðs. (Lýsigögn á vef Hagstofunnar undir 
flokknum Verðlag og neysla. Uppfært 26. janúar 2008.) Sótt 23. febrúar 2009 af 
http://hagstofa.is/pages/349 

Hagstofa íslands (2008b). Vísitala neysluverðs apríl 2007-2008. Hagtíðindi, 93 (35). Slóð: 
https://hagstofa.is/lisalib/getfile. aspx?ItemID=8138 
Hagstofa íslands (2009). Vísitala neysluverðs apríl 2008-2009. Hagtíðindi, 94 (32). Slóð: 
https://hagstofa.is/lisalib/getfile. aspx?ItemID=9691 
Hagstofa íslands (á.á.). Spurningar og svör um vísitölu neysluverðs. (Vefsíða.) Sótt 27. mars 
2009 af http://hagstofa.is/pages/2249 

Hill, R.J. (2006). Superlative index numbers: Not all of them are super. Journal of Econometrics, 
130 (1), 25-43. 

Manser, M.E. og McDonald R.J. (1988). An analysis of substitution bias in measuring 
inflation, 1959-85. Econometrica, 56 (4), 909-930. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


111 


Rannsóknasetur verslunarinnar (2009). Mikill samdráttur var í verslun í febrúar. Frétt á 
vefsíðu, 12. mars. Sótt 14. júlí 2009 af http://rsv.bifrost.is/Default.asp? 
fre_id=84876&meira=l 

Rósmundur Guðnason. (2004). Hvernig mælum við verðbólgu? Fjármálatíðindi, 51 (1), 33-54. 

Schmidt, M.L. (1995). Comparing market basket changes and the CPI. Bls. 121-126 í American 
Statistical Association, Proceedings ofthe Social Statistics Section. Slóð: 
http://www.bls.gov/ore/pdf/st950200.pdf 

Statistics Finland (2008). Consumer price index 2005=100: Handbook for users. (Statistics Finland 
handbook 39c.) Helsinki: Statistics Finland. Slóð: 
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/isbn_978-952-467-924-4.pdf 

Statistics Norway (2001). Konsumprisindeksen 1995-2000. Osló: Statistisk sentralbyrá. Slóð: 
http://www.ssb.no/emner/08/02/10/nos_c680/nos_c680.pdf 

Statistics Sweden (2001). The Swedish consumer price index: A handbook ofmethods. 

Stokkhólmur: Statistiska Centralbyrán. Slóð: 
http://www.scb.se/statistik/PR/PR0101/handbok.pdf 




Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


113 


RESEARCH NOTE - FLUGA 

Why do party systems tend to be so stable? 
A review of rationalists' contributions 

Gissur Ólafur Erlingsson 

Abstract: The purpose of this research note is to demonstrate the usefulness of 
rational choice models in making party-system stability intelligible. First, the 'problem 
of collective action among potential party-entrepreneurs' makes it puzzling that new 
political parties emerge at all. Secondly, if the original collective-action problem is 
overcome somehow, the 'problem of voter coordination' makes it hard for new parties 
to attract voters. Finally, established competitors have incentives and resources to hold 
newcomers back. I conclude by maintaining that simple, well-known rational choice 
models explain the empirical observation by Lipset and Rokkan (1967) that party 
systems tend to be 'frozen'. Instead, the genuinely puzzling thing is why new political 
parties emerge and gain support at all. 

Keywords: Party systems; 'freezing hypothesis'; party formation; stability 

Ágrip: Tilgangur þessarar greinar er að sýna fram á nytsemi skynsemiskenninga við 
að útskýra af hverju flokkakerfi eru stöðug. Hugsanlegir flokksfrumkvöðlar lenda 
fyrst í „vanda sameiginlegra athafna" sem gerir það að ráðgátu að nýir flokkar 
myndast yfir höfuð. Ef vandi sameiginlegra athafna er leystur, þá eiga nýir flokkar 
erfitt með að fá kjósendur til fylgis við sig vegna þess að enginn vill kjósa flokk sem 
enginn annar kýs. Að lokum þá hafa keppinautar til langs tíma hvata og getu til að 
halda nýjum keppinautum niðri. Niðurstaða mín er sú að einfaldar og vel þekktar 
skynsemiskenningar útskýri vel þá niðurstöðu Lipset og Rokkan (1967) að flokkakerfi 
hafi tilhneigingu til að frjósa. Hin sanna ráðgáta felst í því af hverju nýir flokkar verði 
til yfir höfuð og njóti fylgis. 


1. Introduction 

It is now more than 40 years since Lipset and Rokkan's (1967) influential article 
'Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction' was 
published. The authors made a fascinating observation. The party systems of the 
1960s seemed, with few but significant exceptions, to reflect the cleavage structures 
of the 1920s. Three years later, Rose and Urwin (1970, p. 295) found robust empirical 
support for Lipset and Rokkan's observations, and concluded: '[T]he electoral 
strength of most parties in Westem nations . . . has changed very little from election to 
election, from decade to decade, or within the lifespan of a generation'. 



114 


Why do party systems tend to be so stable? 


The 'freezing of party systems' 1 was perceived as puzzling by contemporary 
observers. A vast socioeconomic restructuring had taken place in most industrial 
democracies, and theories which dominated the social sciences at the time, in 
particular various versions of pluralism and Marxism, predicted that when society 
changed and became more differentiated, organisations representing new interests 
would arise (cf. Truman 1951; Dahl 1961). Hence, party systems were expected to 
evolve in response to social change. However, as Lipset and Rokkan showed, this 
was obviously not taking place. Although the degree of continuity can be debated, 
the stability in European party systems - here defined as the absence of new, 
competitive players - between 1920 and 1970 is in demand of explanation. 

Surprisingly, with some notable exceptions (e.g. Karvonen and Kuhnle 2001), 
attempts to explain Lipset and Rokkan's observations have been scant. Lipset and 
Rokkan (1967, p. 30) themselves actually seem perplexed by their own findings, and 
state that '[t]here are no straightforward answers to these questions'. Mair (1997a, p. 
5), who has written extensively in this field, maintained that neither Lipset and 
Rokkan nor their followers have sufficiently elaborated upon how and why party 
systems actually freeze into place, and what mechanisms are responsible for 
producing this type of party-system stability. Matt Golder (2003, p. 2) puts this even 
more bluntly, and states that '[c]urrent research has had very little to say about ivhy 
party systems exhibit this type of stability'. Additionally - with one prominent 
exception (Hug 2001) - most scholars writing in this genre have not applied tools 
from rational action theory, but are instead firmly placed within the genre of political 
sociology. 

The purpose of this research note is to demonstrate the usefulness of applying 
well-known rational choice models to 'solve' Lipset and Rokkan's puzzle. This 
contributes to elucidating individual-level mechanisms, and provides a less complex 
- and therefore better - explanation (than those, for instance, that build up 
arguments about the psychology or sociology of voter loyalty) as to why party 
systems typically tend to have so few competitive players. This is line with Popper's 
(1992) credo that simple explanations are to be preferred to more elaborate and 
intricate ones. 

The approach proposed here is that instead of asking why party systems have 
been so surprisingly stable, it is fruitful to rephrase the question and ask: (a) Why are 
new parties so seldom formed, and if formed, (b) why do they have such a hard time 
attracting sufficient electoral support to gain representation in parliaments? I 

1 I am only interested in the part of the 'freezing hypothesis' that concems the 'supply side', i.e. the 
relative absence of new, competitive altemative parties on the market for votes. The concept of 
frozen party systems is, however, not identical with that of systems where few new parties emerge. 
In fact, Bartolini and Mair (1990) claim that it is precisely the demand side that is important, i.e. 
that a lack ofelectoral volatility is the best indicator of freezing in party systems. However, in this 
research note, stability is defined at the party system level: as the relative absence of new party 
alternatives. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


115 


maintain that producing answers to these questions that are firmly grounded in the 
principles of methodological individualism and assumptions about the purposive 
behaviour of individuals enhances our understanding of the mechanisms underlying 
the 'freezing' of party systems. As it turns out, I conclude that it is actually not 
puzzling at all that party systems tend to be stable. Rather, it is the emergence of new 
parties that is genuinely puzzling. 

2. Rational choice and party-system stability 

In this section I argue that three models or perspectives - complementary with each 
other, grounded in methodological individualism and placed within the rational 
choice framework - enhance our understanding of the 'freezing' of party systems. 
Taken by themselves, none of these arguments are novel. Put together, placed side by 
side, they give a simple and intuitive, yet powerful insight into the mechanisms 
producing the overwhelming stability inherent in party systems. These three 
perspectives involve: 

— The problem of collective action among potential party entrepreneurs. 

— The problem of getting voters to vote for new parties. 

— The problem of having well-established, powerful competitors. 

2.1. The problem of collective action among potential party entrepreneurs 

As Olson (1971, p. 15) argues, the provision of public or collective goods is, generally 
speaking, the function of all organizations. Hence, political parties undoubtedly 
display the characteristics of collective goods. In the case of neiv political parties this 
means that people can benefit from the new party's efforts without contributing to its 
formation or without voting for it in a public election. Once a political party has been 
formed and is up and working, the activist's effort automatically becomes available to 
others since parties can influence the production of a range of collective goods 
through decisions made in elected assemblies. All policies that political parties can 
force through, influence, or veto affect society. This way of conceiving political 
parties mirrors Laver's (1997, p. 71) term 'political services': 

The notion of political services includes the direct provision of public goods but in 
addition encompasses the provision of more general political regimes that facilitate the 
production of public as well as other goods and services that might otherwise be 
available only suboptimally [.. .] The outcome is the resolution of collective action 
problems as a result of the provision of what I am referring to here as 'political services'. 

The argument can be traced back to several scholars working within the rational 
choice framework. For instance, it is implicit in Tullock's (1971, p. 917) reasoning: 
'When [the voter] casts his vote in the public market, he is producing a public good'. 
Downs (1957, p. 137), Olson (1971, p. 15), McCulloch (1990, p. 499) and Whiteley et al. 



116 


Why do party systems tend to be so stable? 


(1994, p. 80) reason in a similar vein. This insight has important, yet often 
overlooked, theoretical implications (cf. Frohlich and Oppenheimer 1970, p. 105), 
because individuals who form political parties solve a collective-action problem. This 
fact makes it hardly surprising that not every potentially new political organization 
ultimately materializes, or as Olson (1971, p. 2) put it: 

Unless the number of individuals is quite small, or unless there is coercion or some other 
special device to make individuals act in their common interest, rational, self-interested 
individuals will not act to achieve their common or group interest. 

This is so because all potential party entrepreneurs wishing that a new political party 
be formed face a situation which resembles an N-person prisoner's dilemma (cf. 
Nownes and Neeley 1996). 


Other dissatisfied citizens 


The 

individual 

dissatisfied 

citizen 


Form a new party Refrain from forming a 


Engages in forming a 
new party 

Refrains from forming a 
new party 


new party 


(2) Second-most 
preferred 

(4) Least preferred 

(1) Most preferred 

(3) Second-least 
preferred 


Figure 1. The paradox of participation. 


Figure 1 illustrates the conflict between individual and collective rationality and 
explains why not all potential political parties materialize, even though there might 
be widespread public dissatisfaction with existing political parties and/or general 
agreement among citizens that a new party is needed. The individual potential party 
entrepreneur is assumed to reason like this: 'No matter if I engage in the project of 
forming a new political party or not, either one of two things will happen. Either 
enough other people will form a new party, or not enough of them will do this. If the 
first thing happens, I will be able to reap the fruits from the efforts of party 
entrepreneurs without having to invest (and risk) my money, time, energy and social 
status. If the second thing happens, my investments in the party formation project 
would be wasted.' To paraphrase Elster (1989, p. 126), it is better for the whole group 
if some individuals organize the new party, but best for each potential party 
entrepreneur to refrain from this strategy. 

No matter what other citizens do, it is in the individual citizen's self-interest to 
refrain from the strategy of party formation. Non-participation is therefore the 
'dominant strategy' for all who wish to see a party challenge the already established 
ones. Hence, the problem of collective action is a first obstacle to the 'de-freezing' of 




Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


117 


party systems. It helps us understand why only a few of all potential new parties 
materialize. 

2.2. The problem of getting voters to vote for new parties 

If the collective action problem is somehow overcome - that is, if a party 
entrepreneur steps forward and solves the paradox of participation - the party 
entrepreneur faces the difficult challenge of attracting voters to his or her new party. 
This is the second obstacle for newcomers. To understand why newcomers might 
encounter a particularly large threshold for attracting voters, it is useful to revisit the 
'problem of voter coordination'. 

The problem of voter coordination rests on two premises: voters prefer to 
influence the outcome of elections and they formulate expectations about how other 
voters will behave before choosing a party. That is, elections can be seen as 
coordination games amongst strategic voters. In order to show that these premises 
constitute a problem for new parties, we need to take a detour through Duverger's 
(1954) 'law': majority systems tend to produce fewer political parties than do 
proportional ones (cf. Farrell 1997, p. 50). Duverger distinguished between the 
'mechanical effect' and the 'psychological effect'. The mechanical effect stems from 
deviations from proportionality caused by the electoral system in the translation of 
votes into seats. In a party system that is strictly proportional each participating 
party gets the same percentage of seats as it receives of the vote. The less 
proportional the electoral system is, the more the distribution of seats will differ from 
the distribution of the votes. Almost all electoral systems have some effective 
thresholds that obstruct minor parties from gaining seats. 

Flowever, the psychological effect is the mechanism that underlies the 'problem 
of voter coordination' and constitutes the real problem for party entrepreneurs that 
manage to solve the initial collective action problem. The psychological effect 
assumes that voters are aware of the workings of the mechanical effect: voters form 
expectations about which parties other voters will vote for. If the voter does not 
expect that enough other voters will support the newly formed party to pass the 
effective electoral threshold, the voter expects that his or her vote for the new party 
will be wasted. The individual voter, whose goal is to influence the outcome of the 
election, will therefore abandon the new alternative and tum to a more established 
party. Without credible signals about how strong the new party actually might be, 
potential new party voters will be insecure about how widespread support for it is, 
and hence - ceteris paribus - they will form the expectation that the new party will not 
get enough votes. Therefore, they will refrain from supporting it. 

Golder (2003, p. 23) develops this line of reasoning nicely, and suggests an 
explanation for party-system stability drawing on evolutionary game theory. He 
shows how voters become coordinated on a set of established parties over time, and 
how path-dependent processes make it harder for them to switch 'paths' and 



118 


Why do party systems tend to be so stable? 


coordinate on some newcomer party: 'Once an equilibrium is reached, it is extremely 
difficult for voters to individually switch their support to a new party. Thus it is not 
sufficient for new parties to be preferred by large numbers of people for it to achieve 
success. There are significant coordination problems to overcome as well'. 

2.3. The problem of having well established and powerful competitors 

As if these two obstacles - 'the collective action problem among potential party 
entrepreneurs' and 'the problem of getting voters to vote for new parties' - were not 
enough, there is a third factor, perhaps the most forceful when it comes to pushing 
new parties to the periphery. Because the market for votes is a zero-sum game, 
political parties already established in parliaments do not - ceteris paribus - wish to 
see any new competitors on this market at all. 

This argument is a recurrent theme in the literature on 'cartel parties'. 
Established parties are said to have formed a cartel on the market for votes to exploit 
the resources provided by the state, and hence exclude newcomers from 
representation (cf. Detterbeck 2005; Blyth and Katz 2005; Katz and Mair 1995). In fact, 
Lipset and Rokkan's (1967, p. 61) own attempt to explain the freezing process 
resembles this argument. They underscore how important it is to note what took 
place when democracy began to consolidate through the introduction of universal 
suffrage. The party organizations had to adapt to this new situation and transform 
into mass party organizations in order to connect with the electorate, and hence be 
able to catch as many votes as possible. These parties - the 'original' or 'early' players 
in the evolving party systems - constituted an oligopoly in the market for votes. This, 
of course, like in all kinds of markets, gave these early players an important head 
start over all potential future challengers. 

At the same time, the 'early players' got hold of useful instruments to guarantee 
their representation. In fact, they got the great advantage of constructing and 
controlling the rules of the game that structure the possibilities for newcomers to 
enter publicly elected assemblies. The importance for parties of being able to adjust 
the rules concerning the electoral system and other types of institutions, like public 
party finance for instance, cannot be overestimated if we want to understand party- 
system stability (cf. Lipset and Rokkan 1967; Boix 1999). As Geddes (1995) concludes, 
political institutions often reflect the interests of those who devised them. 

This way of analysing party-system stability is intimately related to a strand in 
the economic literature which considers why it is the case that newly formed firms 
often have a hard time establishing themselves in pre-existing markets for goods or 
services. The 'early players', i.e. the parties that originally got established in the 
formative years of party systems, got what the economics have dubbed a 'first-mover 
advantage' (cf. Rajshree and Gort 2001). Their position as first movers allowed them 
to use strategies such as 'entry deterrence' (cf. Schmalensee 1978), and to devise 
different kinds of institutional 'barriers to entry' (cf. Demsetz 1982) to increase the 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


119 


costs to newcomers of competing with established players (see Mueller 1997 for 
further discussion). 

When the 'freezing process' is analyzed through these analytical lenses, with 
the help of concepts like 'cartels', 'first-mover advantage', 'entry deterrence' and 
'barriers to entry', it becomes clear that explanations of party-system stability can be 
and ought to be placed in the 'actor-centred historical institutionalist' tradition 
(Thelen 1999). Here, the concept of 'path dependence' is often used to understand the 
mechanisms underlying stability, continuity and inertia. Paul Pierson (2000, p. 81) 
illustrates processes of path dependence nicely. He notes that power structures tend 
to be stable and hard to alter as a result of 'early players' who get control over a 
political arena, and 'achieve a position of influence first, and are able to use that 
position to consolidate their hold on a particular "political space". [... G]etting there 
first often confers very substantial advantages in politics'. 

Path-dependent processes kick in as a consequence of the rational behaviour of 
powerful early players, and these processes make original parties stronger as time 
passes by. Success fosters success, and thus early players increase their number of 
members (who contribute monetary and personnel resources), they gain experience 
and tactical skills for each electoral campaign, and they develop important contacts 
with mass media and important interest groups, which further strengthens their 
advantage over potential challengers. 

To understand the 'freezing process' in this way is to embrace the insight that 
the rational behaviour of established parties explains why newcomers have such 
limited manoeuvering room and such a hard time entering parliaments. This is also 
the way in which Mair (1983, 1997a) attempts to make the freezing of party systems 
intelligible: it is the established parties' ability to adapt to challengers and changing 
circumstances, and their ability to control the political agenda, that make newcomers 
so disadvantaged on the market for votes. In fact, if we look at the adaptation 
argument empirically, it finds support: mainstream parties seem to have a consistent 
tendency to adapt to public opinion shifts (cf. Adams et al. 2006). 2 This insight turns 
the causal relationship of structurally oriented theories around: it is not the electorate 
or the 'class structure' that determines the activities of political parties and the design 
of party systems, but rather, the political parties that decide what sorts of political 
conflicts are allowed on the public political agenda. 

Three influential scholars - Schattschneider, Schumpeter and Sartori - have 
developed concepts that are useful for analyses that attempt to explain how and why 
established party organizations are able to hold back new competitors from the 


2 We find an interesting version of the adaptation theme in Meguid (2005), although it is meant as a 
description of niche parties rather than new parties: whether an established political party chooses 
to adopt the newcomer's political positions seems to decide the electoral fortunes of the newcomer. 
This further underscores the importance of how established political parties can act as a threshold 
to push newcomers back to the political periphery. 



120 


Why do party systems tend to be so stable? 


market for votes. All three of them criticize structural theories and turn the 
relationship between independent and dependent variables around: politicians and 
political parties are analyzed as independent variables, a society's conflict structure 
as the dependent variable. All of the stress the importance of analysing the supply 
side of political markets, rather than narrowly focusing on the demand side. 

Schattschneider (1960: 66, 69, 102) developed the concept 'mobilization of bias' 
to underscore that we ought not to analyze political parties as organizational mirrors 
of what political conflicts exist between social classes in a given society. Instead, 
political parties need to be analyzed as active subjects with the ability to manipulate 
public opinion so that they themselves are favoured and potential challengers that 
wish to bring new issues up to public debate are pushed to the periphery. 3 
Schumpeter (1976: 270) used the concept of 'the manufactured wilT to capture the 
same idea: that politicians can actively affect and mould public opinion to their own 
benefit. Finally, Sartori (1969: 84) launched the concept of 'translation handling' to 
show how political parties are always actively occupied with translating some of the 
many possible conflicts in society onto the public political agenda, while deliberately 
toning down other conflicts and keeping them away from political debate. 

2.4. Summary 

Each of the three perspectives presented above is, by itself, a good instrument for 
explaining stability in party systems. However, when presented in the stepwise 
fashion that I have used above, they work together to provide a powerful tool for 
making party-system stability intelligible. The perspectives are related to each other 
in the following manner: Those few potential political party organizations that 
survive the first threshold, the problem of collective action, face the next one, that of 
getting enough voters interested in the new programme being launched. If the 
second threshold is overcome, established parties become aware of the new 
challenger, and use their superior resources to keep the challenger away from the 
political limelight. Note also that a potential party entrepreneur's awareness of the 
first and second thresholds makes it even less probable that someone will step 
forward and bear the costs (financial, social, and in terms of time) of forming a new 
political party. 

3. Conclusion 

Most students of parties and party systems are acquainted with Lipset and Rokkan's 
(1967) classic piece. It is notable that it has become famous for its empirical 
observations about party-system stability rather than for its explanatory 
contributions. Still today there seems to be agreement that there is a lack of 


3 Mair (1997b) discusses in detail how Schattschneider's perspective can be applied to explain party- 
system stability. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


121 


theoretically grounded explanations of party-system stability (cf. Golder 2003; Mair 
1997a), and it is rare that scholars attempt to make party-system stability intelligible 
in a way that is grounded in methodological individualism and rational choice. 

The purpose of this article has been to show that our understanding in this 
regard can be enhanced if we import basic lessons from the rational choice 
framework in order to elucidate individual-level mechanisms that underlie the 
freezing process. This, I argue, gives us simpler, hence better, intuitions for why 
party systems tend to be so stable. Committed to a research program that adheres to 
the principles of methodological individualism, the assumptions of rational choice, 
and a mechanism-based approach, I maintain that three complementary models 
provide us a simpler, and therefore a better understanding of the mechanics 
underlying the so-called freezing process. 

Firstly, 'the problem of collective action' makes it hard for potential political 
organizations to materialize, and therefore not all interest groups that wish for 
parliamentary representation actually form political parties. Secondly, the 'problem 
of voter coordination' makes it hard for new political parties - if their initial 
collective-action problem is somehow overcome - to gain voter support. Thirdly, and 
perhaps most importantly, because the competition for votes is a zero-sum game, 
well-established and powerful competitors have both the incentives and the 
instruments to fight newcomers and keep them away from the political arena. 
Indeed, this third factor is the explanation that Lipset and Rokkan themselves 
tentatively elaborate upon. 

To conclude, it is not surprising that Lipset and Rokkan found such remarkable 
party-system stability. Instead, the genuinely puzzling fact is why all the parties that 
have been formed throughout the post-WW2 period were formed in the first place 
and gained support at all. Tliese puzzles are the genuine challenges for political 
sociology, and for future research on parties and party systems. 

Does this mean that an exercise like the one performed here - explaining party- 
system stability - is trivial? Not at all. Having a good hunch about what explains 
political stability is a prerequisite for generating hypotheses about political change, 
or, as Thelen (1999: 399) elegantly put it: 'an understanding of political change is 
inseparable - and indeed rests on - an analysis of the foundations of political 
stability/ 

About the author 

Gissur Ólafur Erlingsson is a research assistant at Linköping University, and a 
research fellow at the Ratio Institute in Stockholm. E-mail: gissur.erlingsson@liu.se. 



122 


Why do party systems tend to be so stable? 


Bibliography 

Adams, J., Clark, M., Ezrow, L. & Glasgow, G. (2006). Are niche parties fundamentally 
different from mainstream parties? The causes and the electoral consequences of 
Western European parties' policy shifts, 1976-1998. American Journal ofPolitical Science 
50(3), 513-529. 

Bartolini, S. & Mair, P. (1990). Identity, competition and electoral availability: The stabilisation of 
European electorates 1885-1995. Cambridge: Cambridge University Press. 

Blyth, M. & Katz, R. (2005). From catch-all politics to cartelisation: The political economy of 
the cartel party. West European Politics 28(1), 33-60. 

Boix, C. (1999). Setting the rules of the game: The choice of electoral systems in advanced 
democracies. American Political Science Review 93(3), 609-624. 

Dahl, R. (1961). Who Governs? New Haven: Yale University Press. 

Demsetz, H. (1982). Barriers to entry. American Economic Review 72(1), 47-57. 

Detterbeck, K. (2005). Cartel parties in Western Europe? Party Politics 11(2), 173-191. 

Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. Journal ofPolitical 
Economy 65(2), 135-150. 

Duverger, M. (1954). Political parties: Their organization and activity in the modern state. London: 
Methuen. 

Elster, J. (1989). Nuts and bolts for the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 

Farrell, D. (1997). Comparing electoral systems. London: Prentice Hall. 

Frohlich, N. & Oppenheimer, J. (1970). I get by with a little help from my friends. World 
Politics 23(1), 104-120. 

Geddes, B. (1995). A comparative perspective on the Leninist legacy in Eastern Europe. 
Comparative Political Studies 27(4), 239-274. 

Golder, M. (2003). An evolutionary approach to party system stability. Unpublished 
manuscript. Accessed 3 May 2008 at 
http://homepages.nyu.edu/~mrg217/evolutionary.pdf. 

Hug, S. (2001). Altering party systems: Strategic behavior and the emergence ofnew political parties 
in Western Europe. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

Karvonen, L. & Kuhnle, S. (eds.) (2001). Party systems and voter alignments revisited. London: 
Routledge. 

Katz, R. & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The 
emergence of the cartel party. Party Politics 1(1), 5-28. 

Laver, M. (1997). Private desires, political action: An invitation to the politics ofrational choice. 
London: Sage Publications. 

Lipset, S. & Rokkan, S. (1967). Cleavage structures, party systems, and voter alignments: An 
introduction. Pages 1-64 of S. Lipset & S. Rokkan (eds.) Party Systems and voter 
alignments: Cross-national perspectives. London & New York: Free Press. 

Mair, P. (1983). Adaptation and control: Towards an understanding of party and party system 
change. In H. Daalder & P. Mair (eds.) Western European party systems: Continuity and 
change. London: Sage Publications. 

Mair, P. (1993). Myths of electoral change and the survival of traditional parties. European 
Journal ofPolitical Research 24(2), 121-133. 

Mair, P. (1997a). Party systern change. Approaches and interpretations. Oxford: Clarendon Press. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 3 (2009) 


123 


Mair, P. (1997b). E. E. Schattschneider's The semisovereign people. Political Studies 45(5), 947- 
954. 

McCulloch, A. (1990). Joining a political party: A reassessment of the economic approach to 
membership. The British Journal ofSociology 41(4), 497-516. 

Meguid, B. (2005). Competition between unequals: The role of mainstream party strategy in 
niche party success. American Political Science Review 99(3), 347-359. 

Mueller, D. (1997). First-mover advantages and path dependence. International Journal of 
Industrial Organization 15(6), 827-850. 

Nownes A. & Neeley, G. (1996). Public interest entrepreneurship and theories of group 
mobilization. Political Research Quarterly 17(2), 203-221. 

Olson, M. (1971). The logic of collective action. Public goods and the theory ofgroups. Cambridge: 
Harvard University Press. 

Pierson, P. (2000). Not just what, but when: Timing and sequence in political processes. 

Studies in American Political Development 14(1), 72-92. 

Popper, Karl (1992). The Logic ofScientific Discovery. London: Routledge. 

Rajshree, A. & Gort, M. (2001). First-mover advantage and the speed of competitive entry, 
1887-1986. Journal ofLaw and Economics 44(1), 131-159. 

Rose, R. & Urwin, D. (1970). Persistence and change in western party systems since 1945. 
Political Studies 2(1), 7-67. 

Sartori, G. (1969). From the sociology of politics to political sociology. Pages 65-100 in S. 

Lipset (ed.) Politics and the social sciences. New York: Oxford University Press. 

Schattsclmeider, E. (1960). The semisovereign people. A realist's view of democracy in America. 
Hinsdale: Dryden Press. 

Schmalensee, R. (1978). Entry deterrence in the ready-to-eat breakfast cereal industry. Bell 
Journal of Economics 9(2), 305-327. 

Schumpeter, J. (1976). Capitalism, socialism and democracy. New York: Harper & Row. 

Thelen, K. (1999). Historical institutionalism in comparative politics. Annual Review of 
Political Science 2(1), 369-404. 

Truman, D. (1951). The governmental process: Political interests and public opinion. New York: 
Alfred D. Knopf, Inc. 

Tullock, G. (1971). Public decisions as public goods. Journal ofPolitical Economy 79(4), 913-918. 

Whiteley, P, Seyd, P, Richardson, J. & Bissell, P. (1994). Explaining party activism: The case of 
the British Conservative party. British Journal ofPolitical Science 24(1), 79-94. 



Journal submission guidelines 


Submissions should be sent through the journal's online system at bjss.bifrost.is. 
Prospective authors must create a username and password before submitting an 
article. Informal enquiries may be directed to the editor at ian@bifrost.is. Submitters 
should specify the intended category of their work (peer-reviewed article, working 
paper, review, etc.) The main working languages of the journal are Icelandic and 
English, but material may be published in other languages if circumstances warrant. 
The journal has a flexible policy on citation style, but expects consistency within each 
submission. Tables and figures should be submitted in an editable format. Further 
guidelines for authors, as well as a word processing template in .odt and .doc format, 
are available online at bjss.bifrost.is. 


Leiðbeiningar varðandi greinaskrif 

Greinar skulu sendar með rafrænum hætti í gegnum bjss.bifrost.is. Höfundar efnis 
þurfa að hafa notandanafn og aðgangsorð áður en þeir senda inn greinar. Óformlegar 
fyrirspurnir má senda til ritstjóra á netfangið ian@bifrost.is. Þeir sem senda inn efni 
þurfa að láta þess getið hvort um er að ræða grein til ritrýningar, vinnugrein, ritdóm 
eða annað. Tungumál efnis í tímaritinu eru íslenska og enska en hægt er að birta efni 
á fleiri tungumálum ef ástæða er til. Stefna tímaritsins varðandi heimildaskrá og 
meðferð heimilda er sveigjanleg en ætlast er til þess að samræmis sé gætt innan 
hverrar greinar fyrir sig. Töflur og myndir skulu sendar inn þannig að hægt sé að 
vinna í þeim ef þörf krefur. Frekari leiðbeiningar fyrir höfunda sem og 
ritvinnsluform á .odt og .doc formi eru aðgengilegar á bjss.bifrost.is. 



